MAKADA DA MAWAKAN HAUSA 
Littafi na Biyu 


SA'IDU MUHAMMAD GUSAU 


Century Research and Publishing Limited 
Abuja Kano Kaduna Ibadan Lagos Zaria 


© Sa'idu Muhammad Gusau, 2016 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano, Nijeriya 


ISBN 978-978-48643-3-6 


An fara bugawa a shekarar 2016 


Publishers 
Century Research and Publishing Limited 
Kano-Nigeria 


Gare ki 

Kubra Muhammad Abba wadda ta 
karfafa mini gwiwa ka'in da nain har aka 
fitar da wannan littafi na Makada da 
Mawakan Hausa littafi na Biyu. 

Allah ya kara dafa mana. 


Domin tunawa da 
Khadija (Munaya) Sa'idu Muhammad 
Allah ya gafarta mata. 


iii 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


Godiya 
Gabatarwa 


1.0 MAKADAN KALANGU 
1.1 Abdu Karen Gusau 
1.2 Abdu Wazirin Danduna 
1.3 Mamman Gawo Filinge 
1.4 Musa Danba'u : 
1.5 Muhammadu Gambo A 
1.6 Shehu Ajilo Danguzuri 
1.7 Sani Sabulu Kanoma 
1.8 Tsoho Balare Gumel 
1.9 Aliyu Gadanga 
1.10 Halifa Sanusi Shata 
28 
1.11 Hamsabi Shatan Zamfara : 
1.12 Miko Audu Shatan Nasarawa 
1.13 Ibrahim Dangulbi : 
1.14 Magajiya Danbatta 
41 
1.15 Taudo Enugu 


2.0 MAKADAN KOTSO 

2.1 Abdurrahman Sarkin Kotson KANG 
52 

2.2 Lawan Sarkin Kotson Kano 
58 

2.3 Ali Sarkin Kotson Kano 


2.4 Sarkin Makada Birgediya Tambai Güsaü ; 


2.5 Darda'u Maikosto Katsina 
2.6 Hussaini Sahabi Sarkin Kotso 
2.7 Uba Maikotso 
2.8 Maigari Maikotso Giaa 
77 
2.9 Haruna Dankwairon Makarfi 
2.10 Salisu Inuwa Dankwairon Kano : 


iv 


44 


51 


60 
65 
69 
71 
75 


81 
84 


2.11 Rabo Ango Yabo ; 
2.12 Sani Marafa Maikotso Wanke 


3.0 MAKADAN KOTSO/KALANGU 
3.1 Tijjani Danhardo Gumel 


4.0 MAKA DAN GARAYA 
4.1 Binta Zabiya Katsina 


5.0 MAKADAN KUKUMA 
5.1 Amadu Doka 

5.2 Ali Dansarki 

5.3 Garba Supa 

5.4 Nasiru Garba Supa : 
5.5 Sabo Saya-Saya 


6.0 MAKADAN GANGI/CAJI, TALLE : 
6.1 Hamza Ibrahim Caji 
126 
6.2 Bala Tamburawa Kano 
6.3 Wada Uban Maryama 
6.4 Surajo Mai'asharalle 


7.0 MAKA DAN GURMI 

7.1 Haruna Uji 

7.2 Ali Makaho 

7.3 Adamu Garba Tk waana di 


8.0 MAKADAN JAUJE, GANGA 

8.1 Zubairu Sarkin Jaujen Sankara 

8.2 Kanta Sarkin Jaujen Babura 
152 

8.3 Abdu Muhammad Ashana 


9.0 MAKADAN TAUSHI 
9.1 Sarkin Taushi Bala Jankidi 
9.2 Bala Sarkin Taushin Kano 


10.0 MAKA DAN KUNTIGI 


88 
89 


92 
93 


98 
99 


101 
102 
107 
114 
117 
122 


128 
132 
137 


140 
141 
143 
146 


149 
150 
153 
156 
157 
162 


168 


10.1 Abdu Yaro Makarfi 
10.2 Babangida Kakadawa 
10.3 Dahiru Aljan Janguza 
10.4 Dahiru Kakkabi 

10.5 Sani Dan'indo 


11.0 MAKADAN AMADA 
188 
11.1 Yalwa Mai'amada : 
11.2 Mari Maikwarya 
11.3 Uwani Sumaila Mai' AWATA 
11.4 Asma'u Uwani Mai'amada 
200 


12.0 MABUSA 
203 

12.1 Kakaki Ahmadu Katsina 

12.2 Algaita Umaru 


13.0 MAKADAN BANDIRI : 


214 
13.1 Bashir Tashi Fagge 
13.2 Sadi 'Yantandu 


13.3 Rabi'u Abdulkarim Tangsi 


14.0 MAKA DAN SITIDIYO : 


228 
14.1 Aminu Ladan Abubakar 
14.2 Adamu A. Zango 
14.3 Fati Nijar : ; 
14.4 Maryam Sale Fantimoti 


14.5 Mahmud Isma'il Ibrahim Nagudu 


14.6 Ma'aruf Shatan Manzo 

14.7 Murja A. Baba 

14.8 Nazifi Asnanic 

14.9 Rabi Mustapha Isa 
261 


14.10 Misbahu Muhammad Ahmad: 


267 


vi 


169 
171 
177 
180 
184 


189 
192 
194 


204 
210 


215 
221 
225 


229 
235 
239 
244 
247 
246 
253 
258 


14.11 


14.12 


14.13 


Kammalawa 
Manazarta 


Shehu Sani Danmaraya Wudil 
i 273 

Sadik Zazzabi : 

278 

Bello Ibrahim Billy’O : 

282 


vii 


287 
290 


GODIYA 

Ina yin godiya ga duk wanda ya sa hannu a wajen 
tattaro bayanai da hotuna wadanda suka taimaka aka rubuta 
wannan littafi. Wasu daga cikin wadanda suka taimaka da ake 
iya saurin tuna sunayensu su ne: 

Malam Iliyasu Garba Minjibir da Malam Iliyasu Isa 
'Yanleloli Jega da Malam Nura Lawal da Malam Nasir Hassan 
Haris Kwamfuta da Dr. Abdullahi Madaki Gaya da Malam Salisu 
Jafaru Utai, Wudil da Malam Miftahu Umar Muhammad da 
Malam Kamilu Dahiru Gwammaja da Sarkin Yakin Makaman 
Kano, Alhaji Hafiz Imam da Hajiya Bilkisu Yusuf Ali da Malam 
Hassan Jibril da Malam Usman Muhammad Gusau da Malam 
Akilu da Sarkin Kidan Galadima, Alhaji Aliyu Gadanga da 
Malam Sanusi Aliyu Gadanga da Malam Bello Malam Aliyu, 
Hamsabi Shatan Zamfara da Sarkin Taushi, Bala Jankidi da 
Aminu Muhammad Danbatta da Malam Rabe Bawa Dankama 
da Shafi'u Shehu Rijiyar Zaki da Adamu Mainasara da kuma 
Malam Abdullahi Garba Imam. 


Allah ya saka wa kowa da alheri. 


viji 


GABATARWA 

Makada mutane ne masu hikima da basira da azanci na 
shirya maganganu bisa tsari na wakar baka, sannan su sadar 
da su ga alumma. Makadan nan suna bin matakai ne na 
aiwatarwa da kulla kananan batutuwa, daga nan, su samar da 
rauji wanda yake ya hada murya da amon kida ta bin tsarin 
rerawa tare da gabatar da suta hanyoyin sadarwa. 

Wannan littafi, Makada da Mawakan Baka na Hausa, shi 
ne littafi na biyu wanda aka wallafa a kan tarihin rayuwa da 
yanayin aiwatar da wakoki na wasu makadan baka na Hausa. A 
littafin na biyu an zuba masa bayanai kan tarihin rayuwa da 
dabarun shirya wakoki na makada daban-daban har guda 
saba'in da uku (73). A yayin harhada bayanai na wannan littafi 
an yi amfani da wasu maganganun bincike, kamar haka: 


Sunan Makadi da Lakabi ko Alkunya 
Sunan Makadi da lakabinsa ko alkunyarsa. 


Iyaye/Mahaifan Makadi 
Bayanin mahaifinsa da mahaifiyarsa da yan uwansa da wasu 
bayanan da suka shafi asalinsa. 


Shekarar Haihuwa da Gari 

Bayani kan shekarar haihuwar makadi da yanayin da makadi 
ya yi kuruciya a cikinsa, tare da bayyana sa'o'insa da garin da 
aka haife shi da makamantan wadannan bayanai. 


Ilimin Makadi 
Bayyana nauyin ilimin addinin Musulunci da na boko na 
makadi da sunayen makarantun da makadi ya yi da shekaru na 
kowane karatu. 


Sana’ar Makadi 
Wace irin sana'a ce makadi yake yi. 


ix 


Kida da Waka a Wajen Makadi 

Akwai bukatar a nuna makadi ya gaji kida da waka ne ko kuma 
ya shiga harkar ne ta haye. Ana so a bayyana waka a wajen 
makadi gado ce ko haye. 


Fara Kida da Waka 

Za a yi bayanin yadda makadi ya shiga fagen kida da waka. 
Wace hanya ya bi ya fara waka (biyayya ko koyo ko jibilliya ko 
lalura). Ana iya bayyana lokaci ko shekara ko wani abu na 
tarihi da ya faru da sauran bayanan da suka dace da shigar 
makadi harkar kida da waka. Sannan za afito da wakokin da ya 
fara yi. 


Abin Kidan Makadi 
Wane abin kida ne makadin yake amfani da shi. 


Ire-Iren Wakokin Makadi 

Ire-iren wakokin makadi da wadanda yake yi wa wakoki da 
matanoni na wakokinsa, musamman gindunan wakokinsa da 
sunayen mutanen da yake yi wa waka. 


Kungiyar Makadi ko Makadin Kadaita 
Bayanin kungiyar makadi ko kadaitarsa. 


Iyali da Shuhurar Makadi 
Bayanin iyalin makadi da huldodinsa da jama'a da shahararsa 
da bunkasarsa. 


Ritaya Daga Waka 
Idan makadi ya yi ritaya daga rera wakar baka ne sai a yi 
bayani game da yanayi da dalilai na ritaryar. 


Adireshin Makadi 


Akwai bukatar idan makadi yana a raye a bayyana wuri ko 
garin da yake zaune. Ana iya bayyana adireshin makadi domin 
a san mazauninsa. 


Rasuwar Makadi 
Har wa yau kuma idan makadi ya rasu ne sai a fadi lokaci da 
kwanan wata da wuri na rasuwarsa. 


A dunkule, a wannan littafi an kawo tarihin rayuwa da 
gwagwarmaya a fagen kida da waka na wasu makadan kalangu 
da wasu makadan kotso da wasu makadan garaya da wasu 
makadan kukuma da wasu makadan gangi ko caji da wasu 
makadan talle da wasu makadan gurmi da wasu makadan jauje 
da wasu makadan ganga da wasu makadan taushi da wasu 
makadan kuntigi da wasu makadan amada da wasu mabusa da 
wasu makadan bandiri da wasu makadan sitidiyo. 

Muna rokon Allah ya sanya wannan littafi ya zama mai 
amfani da karin haske ga daliban ilmi daban-daban tun daga 
makarantun sakandare da makarantun gaba da sakandare da 
kwalejojin ilimi da kuma jami oi. Muna kuma rokon Allah ya 
albarkaci wannan littafi, sannan ya zama mai fa'ida ga masana 
da manazarta da dukkan wanda yake da sha'awa da kaunar 
nazarce-nazarcen harshe da adabi da aladun Hausawa. 


Allah ya shige mana gaba. 


yi 


1.0 MAKADAN KALANGU 
Abdu Karen Gusau 
Abdu Wazirin Danduna 
Mamman Gawo Filinge 
Musa Danba'u 
Muhammadu Gambo Fagada 
Shehu Ajilo Danguzuri 
Sani Sabulu Kanoma 
Tsoho Balare Gumel 
Aliyu Gadanga 
Halifa Sanusi Shata 
Hamsabi Shatan Zamfara 
Miko Audu Shatan Nasarawa 
Ibrahim Dangulbi 
Magajiya Danbatta 
Taudo Enugu 


1.1 ABDU KAREN GUSAU 


Sunan Makadi 
Sunan wannan makadi Abdulkadir, Lakabinsa Abdu 
Karen Gusau 


Iyayen Abdu 

Sunan mahaifin Abdulkadir shi ne Abdurrahman 
Nayaya, sunan mahaifiyarsa Aisha Iyayye. Sunan Kakansa 
Malam Abubakar Damisawa, sunan kakarsa Malama Salamatu 
Damisawa. A dunkule, Abdulkadir Karen Gusau shi ne dan 
Abdurrahman Nayaya dan Malam Abubakar Damisawa. 


Shekarar Haihuwar Abdu 

An haifi Abdu ranar 7 ga watan Agusta, 1952 Miladiyya 
a garin Damisawa da ke Karamar Hukumar Minjibir, Jihar 
Kano. 


Ilimin Abdu Karen Gusau 

Mahaifin Abdu, Nayaya ya saka Abdulkadir a 
makarantar allo ta makwabcinsa mai suna Malam Lawan 
Damisawa. Haka kuma mahaifin nasa ya kai sunansa gidan mai 
gari aka saka shi a makarantar boko a shekara ta 1963 wato 
Makarantar Firamare ta Damisawa, a lokacin yana dan shekara 
goma sha daya da haihuwa. Daga nan sai suka koma garin 
Minjibir da zama. Sai mahaifinsa Nayaya ya sake saka 
Abdukadir a wata babbar makarantar Alkur'ani ta wani Malami 
mai suna Malam Barau. Nayaya ya kuma sake saka Abdulkadir 
a makarantar boko a Minjibir a shekara ta 1964, sai Abdulkadir 
ya gudu ya koma Damisawa. A yayin da mahaifinsa ya dawo da 
shi Minjibir sai ya sake saka shi a makarantar firamare ta 
Minjibir a shekarar 1966, a zamanin shugabancin Hedimasta 
Alhaji Amadu. A shekarar 1972 Abdu ya dauki jarrabawa ya 
sami shiga Makarantar Sakandare ta Dambatta. A yayin da 
Abdu yake karatun sakandare, ya yi shi ne yana yin fashi har 
zuwa lokacin da hankalinsa ya tsayu a kan karatu. A wannan 
lokaci ne ya koma da karatu a Karamar Kwalejin Horas da 
Malamai ta Minjibir daga 1982 zuwa 1985. Sannan ya dora da 


2 


babban karatun Horas da malamai daga 1985 zuwa 1988 a ita 
dai wannan Kwalejin Horas da Malamai ta Minjibir. Abdu ya 
hada karatun Kwalejin a 1988. 
Sana'ar Abdu 

Abdu Karen Gusau Malamin Makaranta ne, har kuma sai 
da ya kai matsayin Shugaban Makaranta wato Hedimasta. 
Abdulkadir ya fara koyarwa a 1978 a matsayin Malami mai 
Daraja ta Hudu, musamman a lokacin bai gama karatun kwaleji 
ba. Kuma ya fara koyarwa ne a makarantar Firamare ta Fuskar 
Yamma, Minjibir a karkashin Hukumar Ilimi ta Minjibir. 


Fara Kidan Abdu 

A lokacin da Abdu yake gudu daga makaranta sai ya 
fada cikin harkar kida da waka. Kuma sau da yawa ko a 
makarantar sukan hadu shi da abokansa ya dinga yi musu 
wakoki na samartaka. A wani lokaci da Abdulkadir ya gudu 
daga makaranta sai ya nufi Kaduna ya sami masauki, ya rinka 
fita matattarar samari. Yana yi musu ‘yan wake-wake ko 
danma'abbanci. Daga nan sai Abdulkadir ya hadu da 
Muhammadu Karen Gusau, ya zama yaronsa, yana yin 
barantaka ta kida da waka. Ta wannan hanya ce Abdulkadir ya 
zama makadi, kuma ya shahara a yin waka. 


Abin Kidan Abdu 
Abdu ya kasance yana amfani ne da kayan kida da suka 
hada da kalangu da ganga da kuntuku. 


Ire-Iren Wakokin Abdu 
Abdu Karen Gusau ya yi wakoki da dama a rayuwarsa ta 

kida da waka. Daga cikin wakokinsa, akwai: 
- Wakokin soyayya 
- Wakokin yabo najama'a 
- Wakokin tallace-tallace 
- Wakokin siyasa 
- Wakokin fadakarwa 

da sauransu. 


Ga wasu kadan daga cikin gindunan wakoki na Abdu 
Karen Gusau kamar haka: 


Wakar Fadakarwa 
G/Waka : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 
Wakar Siyasa 
G/Waka : Ciyaman Malam Magaji Garun Danga. 
Wakar Jama'a 
G/Waka : Tsohuwa mai ruwa indal maudi. 


Kungiyar Abdu ta Waka 

Abdu Karen Gusau makadi ne da Allah ya yi wa baiwa 
da samun daukaka. Allah kuma ya hore masa yin waka cikin 
kungiya ta masu yin kida da masu yin amshi da kuma masu 
sankiranci. 


Iyalin Abdu 

Abdu Karen Gusau ya yi auren fari ne a lokacin da yake 
zaune a Fagge inda ya auri ‘yar Sarkin Kidan Kano mai suna 
Yalwa, sai suka rabu, sai ya auri Binta. Binta 'yar'uwa ce a 
wurinsa ta fuskar mahaifiyarsa, wadda ta haifa masa ďa namiji 
mai suna Muhammadu Auwalu. Allah ya yi masa rasuwa daga 
baya bayan sun rabu da Binta ya auri Mariya wadda ta haifa 
masa da mai suna Yusif. Ya kuma auri wata Binta, ita ma ta 
haifa masa ‘yan mai suna Zainab. Sai ya sake auren Zulai ta 
haifa masa ‘ya mai suna Salina. Abdu Karen Gusau yana da 
‘ya’ya uku a raye da suka hada da: 


- Yusif Abdulkadir Karen Gusau 
- Zainab Abdulkadir Karen Gusau 
- Salina Abdulkadir Karen Gusau 


Haka kuma ta fuskar jama'a Abdu ya sami karbuwa 
sosai wurin jama'ar birni da kauyuka. 


Rasuwar Abdu Karen Gusau 


A ranar 7 zuwa 13 ga Disamba, 1997, Hukumar Fasaha 
da Aladun Gargajiya ta Kasa da ke Abuja ta gabatar da taron 
raya aladun kasa inda ta gayyaci makada da mawaka ciki har 
da Abdu Karen Gusau. Bayan ya dawo ne ya fara rashin lafiya 
inda ya yi ta jinya tun ana kai shi asibiti har aka bar shi a gida, 
don ciwon ya ki ci ya ki cinyewa, kullum gaba yake yi. Ranar 
Alhamis 13/8/1998 bayan an yi ruwa an dauke, Allah ya dauki 
ran Abdulkadir Karen Gusau a gidansa da ke Minjibir. 

'Yan'uwa da abokan arziki sun yi ta kukan rashinsa. An 
yi jana'iza kafin yamma aka rufe shi. Allah ya jikan sa. 


Abdu Karen Gusau a shekarar da ya rasu (1998) 


1.2 ABDU WAZIRIN DANDUNA (1939-2012) 
Sunan Makadi 
Abdullahi Aliyu Wazirin Danduna. 


Iyayen Abdu 


Sunan mahaifinsa Malam Aliyu wanda aka fi sani da 
Malam Imamu, wani shahararren malamin addinin Musulunci 


5 


ne. Mahaifiyarsa ita ce Halimatus Sadiyya, ana kuma kiran ta 
Inna. 


Shekarar Haihuwar Abdu 

An haifi Abdu Wazirin Danduna a Unuguwar Tudu 
Gundumar Yaryasa ta Karamar Hukumar Mulki ta Tudun Wada 
Dankadai cikin Jihar Kano, a wajen farkon shekarar 1939. 


Ilimin Abdu Wazirin Danduna 

Abdu Wazirin Danduna ya fara karatu a hannun 
kakansa ne kuma bayan wani dan lokaci kankani sai ya rasu 
daga nan kuma sai ya ci gaba da karatu a wajen mahaifinsa. 
Abdu ya zurfafa a cikin ilimin addinin Musulunci domin kuwa 
ya sauke Alkur'ani, mai girma, kuma ya karanci littattafai da 
dama na addini kamar su kawa idi da Ahalari da Ishimawi da 
sauran littattafan addini. Haka kuma ya yi tafiye-tafiye da 
dama a Arewacin kasar nan don neman ilimin addinin 
Musulunci kamar Birnin Kudu da Yola da Jama'are da Azare da 
Maiduguri da sauransu. Amma Abdu bai yi karatun boko ba. 


Sa'anar Abdu 

Bayan ya dawo daga karatun Alkur'ani da na littattafan 
Musulunci sai ya zama Malami a makarantar gidansu a gari 
Yaryasa. Ya jima yana koyarwa a wannan makaranta kuma 
yana tushin nasa karatun na littattafan ilimi. 


Fara Kidan Abdu Wazirin Danduna 

Bayan ya dawo gida daga neman karatu sai ya fara 
koyar da almajirai a gidansu, yana taimaka wa mahaifinsa. A 
wani lokaci can ne kuma Abdu ya sami dan'uwansa Maikudi 
Danduna, kani ne a wajensa, shi ya saki hanyar gidansu ya fara 
kida, sai Abdu ya fara bin sa a matsayin kallo ko rakiya, daga 
baya ya fara amshi ya kware har ya zama shugaban yaran 
Maikudi Danduna. 

A kwana a tashi sai ya fara wakiltarsa a wurare, ko 
kuma idan za a yi wasa sai ya fara budewa har mutane suka 
nuna Abdu ya fi Maikudi fasaha. A lokacin ba kasafai Abdu yake 
karbar kudi ba idan an raba, yakan ce shi zumunci ya yi wa 


6 


dan'uwansa a wani lokaci kuma ya dauki kadan. Abdu ya sami 
wannan suna na Abdu Wazirin Danduna a sakamakon wakilci 
da yake yi wa Maikudi Danduna. Kidan Abdu Wazirin Danduna 
ya sami karbuwa lokacin da ya shigo garin Kano. 


Abin Kidan Abdu Wazirin Danduna 
Abdu yana amfani da kayan kida na gargajiya da suka 
hada da ganga da kalangu da kuntukuru. 


Ire-Iren Wakokin Abdu Wazirin Danduna 

Abdu makadi ne game-gari wanda yake yi wa mutane 
da dabbobi da sauran abubuwan rayuwa na duniya waka. Dubi 
misalin wadannan wakoki na Abdu Wazirin Danduna: 

G/Waka : Duniya da wuyar zama. 

G/Waka : Tsakanin dan'adam da kudi. 

G/Waka : Sarkin Karaye Abubakar. 


Iyali da Shuhurar Abdu Wazirin Danduna 

Abdu ya yi aure, ya sami 'ya'ya takwas (8) da jikoki 
guda Hamsin (50). Makada Abdu ya sami karbuwa a wurin 
jama’a kwarai da gaske. 


Kungiyar Abdu Waziri ta Kida 
Alhaji Abdu wazirin Danduna yana rera wakarsa a cikin 
kungiya, inda shi ne jagora sannan da ‘yan amshi. 


Rasuwar Abdu Wazirin Danduna 

Allah ya yi wa Allahji Abdu Wazirin Danduna rasuwa 
ranar Talata 9 ga watan Yuli, 2012 daidia da 1 ga watan 
Ramalan, 1434 Hijiriyya. 


WANA 


iy 
JIN | 
Alhaji Abdu Wazirin Danduna 


1.3 MAMMAN GAWO FILINGE (1938-2016) 
Sunan Makadi 
Sunan Mamman Gawo na yanka shi ne Muhammadu. 


Iyayen Mamman Gawo 
Sunan mahaifin Mamman Gawo shi ne Malam Isa daga 
garin Gawo-Harodo, Jamhuriyar Nijar. 


Shekarar Haihuwar Mamman Gawo 

An haifi Mamman Gawo Filinge a shekarar 1938 a cikin 
garin Gawo-Harodo da ke Gundumar Filinge ta cikin Telebere a 
Jamhuriyar Nijar. 


Ilimin Mamman Gawo 

Mamman Gawo ya fara karatun allo a hannun 
malaminsa Sheikh Malam Inusa Gawo-Harodo, wanda a 
wajensa ya sauke Alkurani mai girma ya kuma karanci 
littattafan fikihu da na hadisai da saurna littattafan wakoki 
wadanda Shehunan Malamai suka rubuta irin su Ishiriniya da 
Alburda da Diwani da Kurdabi da sauransu. 


Sana'ar Mamman Gawo 
Mamman Gawo manomi ne kuma ya yi sayar da kayan 
masarufi a shagon gidansa. 


Fara Kidan Mamman Gawo 

Mamman Gawo ya fara kida da waka a zamanin mulkin 
Shugaban Kasar Nijar, Alhaji Diori Hammani a inda wasu ‘yan 
siyasa suka kwadaitar da shi alfanun yi wa Shugaban Kasa 
waka. Waka ta farko wadda Mamman Gawo ya fara yi bisa 
amincewar Malaminsa Sheikh Malam Inusa Gawo-Harodo ya yi 
ta ne da abin kida na molo wanda makadin molo Albana yake 
kaďa masa. 


Abin Kidan Mamman Gawo 

An fara yi wa Mamman Gawo kida na molo ne sai kuma 
ya sauya abin kida ya koma ana kada masa kalangu tare da 
kuntukuru. 


Ire-Iren Wakokin Mamman Gawo 

Daga cikin ire-iren wakokin Mamman Gawo akwai 
wakokin yabo da na zuga da wakokin siyasa da na fadakarwa. 

Haka kuma makadi ne game-gari, amma duk da haka ya 
yi wasu wakoki na sarakuna. 

Kungiyar Mamman Gawo ta kida ta kunshi shi Mamman 
Gawo a matsayin Jagora, sai masu yi masa kida da kuma ‘yan 
mata masu yi masa amshi. Ga tsarin kungiyar Gawo ta kida 
kamar haka: 


Mamman Gawo - Jagora 

Jatau - Kidan Kalangu 
Sarkin Noma - Kidan Kalangu 
Muhammadu Sule I - Kidan Kuntukuru 
Muhamamdu Sule II - Kidan Kuntukuru 
Hafsatu Haruna - ‘Yar Amshi 
Fatima - ‘Yar Amshi 
Zainabu - ‘Yar Amshi 
Tammaha - ‘Yar Amshi 
Fatsima - ‘Yar Amshi 


Iyalin Mamman Gawo 

Mamman Gawo Filinge ya auri mata biyu Hauwa'u da 
Maryam wadanda suka yi masa takaba, amma a baya ya auri 
wadanda suka rabu. Gawo yana da 'ya'ya hudu (4), Mamuda da 
Katume da Rabi da Fatima. 


Shaharar Mamman Gawo 

Mamman Gawo Filinge makadi ne wanda ya shahara ba 
ma a kasar Nijar kawai ba har a wasu kasashe kamar Nijeriya 
da Ghana da Mali da sauransu. 


Rasuwar Mamman Gawo 

Allah ya yi wa Alhaji Mamman Gawo Filinge rasuwa 
ranar Litinin 25 ga watan Janairu, 2016 da asuba. Muna rokon 
Allah ya yi masa rahama, ya yafe kurakuransa. 


NA 
DEN 
Alhaji Mamman Gawo Filinge 
1.4MUSA DANBA'U (1958-2015) 

Sunan Makadi 
Sunan makadi shi ne Musa Danba'u Gidan Buwai kuma 


Musa ya sami alkunya ta Danba'u a dalilin zama da ya yi a 
dakin Ba'u wato abokiyar zaman mahaifiyarsa. 


10 


Iyayen Musa Danba'u 

Sunan mahaifin Musa Danba'u shi ne Abdullahi Mai- 
Dan-Jaki wasu kuwa suna kiran sa da Audu Jikan Liman. Shi 
Abdullahi mutumin Kurgaba ne da ke cikin Karamar Hukumar 
Mulki ta Wurno. Abdullahi Makadi na goge ne amma haye ya yi 
domin kuwa bai gaji kida daga iyayensa ba. Hasali ma, 
mahaifin Abdullahi, Liman Muhammadu, Malami ne wanda ya 
kafa makarantar ilimi, sannan ga shi Liman. Shi kansa 
Abdullahi, mahaifin Musa, Malami ne har kuma ya fara 
Limanci, sai ya saki ya kama harkar kidan goge. 

Sunan mahaifiyar Musa, Umma, ita kuma haifaffiyar 
Gidan Buwai ce. 


Shekarar Haihuwar Musa 

An haifi Musa Danba'u a garin Gidan Buwai da ke cikin 
Karamar Hukumar Mulki ta Raba a Jihar Sakkwato. Lokacin da 
aka haife shi kuwa ya zo daidai da shigowar wata yunwa da 
aka yi a kasar Hausa wadda ake kira da yunwar muda, wadda 
ake yin hasashe an yi ta ne a shekara ta 1958. 


Ilimin Musa Danba'u 

Musa ya fara karatun allo a wurin Liman Muhammadu 
wato kakansa, sannan ya koma wurin mahaifinsa ya ci gaba, 
inda a nan ne ya yi sauka, sannan ya shiga karatun littattafai 
kamar su Ahalari da Ishimawi da Risala da sauran littattafai na 
hadasai kamar su Muwadda da Bukhari da sauransu. 

Mahaifin Danba'u ya saka shi a makarantar boko ba don 
yana so ba sai dai kawai don ya cika umurnin masu gari. 
Malam Abdullahi ba mazaunin gida ne ba sai gidansa ya zama 
babu wani babba, shi kuma Musa ga shi kullum yana kan 
hanyar zuwa makarantar boko da safe, sannan da maraice ya yi 
karatun allo, haka kuma ya hada da aikace-aikacen gida da na 
gona. Ganin haka sai Liman mahaifin Musa ya fitar da shi daga 
makarantar boko a lokacin yana aji uku na firamare. Don haka 
Musa bai yi zurfi a karatun boko ba. 


Sana'ar Musa Danba'u 


11 


Musa Dan’bau manomi ne wanda yake noma abincin 
shekara. 


Fara Kida da Wakar Musa 

Bisa ga aladar mutanen kasar Raba makwabtan Gidan 
Buwai suna da dabi'ar yin wasan kokawa suna zuwa da 
makada da mawakansu domin su dinga zuga su, su sami 
kwarin gwiwa don su kada abokan karawarsu. 

Mutanen Gidan Buwai su ma suna da “yan kokawarsu, to 
sai dai abin takaici babu wani mawaki da yake bin su don kara 
musu kwarin gwiwa. Ganin haka sai Musa Danba'u idan an je 
za a yi kokawa da mutanen kauyensu sai yakan rika yi musu 
waka da baki yana zuga su amma a lokacin ba ya kida. 
Fahimtar yadda Musu yake shirya kalmomi da kuma jeranta 
bayanai masu kyawawan manufofi cikin gajeriyar hanya yana 
zuga ‘yan kokawar garinsu, sai samarin Gidan Buwai suka 
kawo shawara Musa ya nemi kalangu ya dinga hadawa da 
wakar da yake yi don ya kara fitar da raujinsa sosai. Musa bai 
dade da fara kida da waka ba sai ya shahara sosai, sunan Musa 
ya bazu a duk karkararsu ya kuma yi ta samun faraga daga nan 
sai ya riki kida da waka hannu bibbiyu. 


Abin Kidan Musa Danba'u 
Musa Danba'u yana amfani ne da kalangu da kuntuku. 


Ire-Iren Wakokin Musa Danba'u 

Nau'o'in wakokin Musa Danba'u sun hada da wakokin 
na kokawa da na noma da na sarauta da na siyasa da na kishin 
kasa da wakokin wayar da kan jama'a wato wakoki na 
fadakarwa, sannan da wakokin ta'aziyya. 


Kungiyar Musa Danba'u ta Kida 
Musa Danba'u yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya 
wadda ta kunshi shi jagora da ‘yan amshi. 


Iyalin da Shuhurar Musa Danba'u 
Musa Danba'u yana da matan aure da 'ya' ya. Haka kuma 
Musa ya sami karbuwa a wajen jama'a a garuruwan Arewacin 


12 


Nijeriya da na makwabta Nijeriya kamar Jamhuriyar Nijar da 
Ghana da sauransu. 


Rasuwar Musa Danba'u 

Allah ya yi wa Alhaji Musa Danba'u rasuwa ranar Talata 
7/4/2015. Jim kadan bayan an fadi Muhammadu Buhari ya ci 
zabe, a ranar Talata 31/3/2015 sai a lokacin Alhaji Musa 
Danba'u ya shiga aka yi murnar cin zabe da shi inda kura ta 
turnuke shi ya fadi aka kai shi asibiti. Sati daya yana jinya Allah 
ya karbi rayuwarsa. 

Allah ya gafarta masa, ya jikan sa. 


Musa Danba'u 


1.5 MUHAMMADU GAMBO FAGADA (1949-2016) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Muhammadu Gambo 
Fagada. 


Iyayen Gambo Fagada 

Sunan mahaifin Gambo shi ne Muhammadu dan 
Muhammadu Sani. Mahaifin nan na Gambo malami ne, kakansa 
ma malami ne kuma Limamin gari. Sannan kakaninsa na wajen 
mahaifiyarsa su ma malamai ne. Sunan mahaifiyarsa kuma shi 
ne Zalihatu. 


Shekarar Haihuwar Gambo 


13 


An haifi Gambo, bisa kiyasa a shekara ta 1949, shekaru 
hudu bayan yunwar Shago, a garin Fagada Karama, Karamar 
Hukumar Jega, Jihar Kebbi, kuma a nan ne ya soma rayuwarsa 
ta kuruciya. 


Ilimin Gambo 
Gambo ya yi karatun allo na Alkur'ani mai tsarki. 
Muhammadu Gambo bai yi almajirci irin na dan kulodo a 
Fagada ko a wasu garuruwa ba, ya yi karatun allo ne a cikin 
gatanci. Haka kuma Gambo bai yi karatun littattafan ilimin 
addinin Musulunci mai zurfi ba. Amma duk da haka, Gambo 
yakan ja tsawo a kan sanin sa da Alkur'ani, mai girma. A wani 
dan waka yana cewa: 
Jagora :Wanda yas san Kur'ani irina, 
: Duniyag ga wa za shi tsoro? 


Ta fannin ilimin boko ma, Muhammadu Gambo, bai sa 
hannunsa a ciki ba, wala'alla, sai wanda ba a rasa ba wanda 
akan tsinta a kan hanya da hulda da jama'a. 


Sana'ar Gambo Fagada 

Gambo Fagada manomi ne, yana yin noma gwargwado, 
kuma ya taba sabgar harbi ta namun daji da gudanar da sauran 
harkokin rayuwa ta yau da kullum. 


Fara Kida da Wakar Gambo 

A yayin da Gambo Fagada yake yawon harbin nama a 
dazuzzuka daban-daban da kuma lokutan da ya dinga hulda da 
‘yan caca da sauran muhallai wadanda sukan zama matattarar 
barayi Muhammadu Gambo ya sa kai a caca, ya kware matuka. 
Sannu a hankali kuma sai ya zama yana yi musu 'yan wake- 
wake. A bangaren wakokin barayi, Gambo ya soma yi wa 
barayin da suke rabe da 'yan caca wadanda yake tare da su ne 
wakoki. A kwana a tashi, sai wannan kida na barayi ya dauke 


14 


masa hankali ainun Gambo bai gaji kida ba, ya ci karo da 
harkar kida da waka ne daga bisani Gambo ya ce: 
Jagora :Kaka-tsara-kaka Jalla Haliku, 
: Wanda ya yi ni ai ban aza in zam kidi ba, 
: Yau ga ni yawo da ganga, 
: To, amma jiya wada gangata ka cewa, 
: Ni ko in kara da baki, 
: Dindin dindin dindin ni in ji Gambo. 


Abin Kidan Gambo 
Gambo Fakada yana amfani da kalangu ne a kidansa na 
barayi da ‘yan caca. 


Ire-Iren Wakokin Gambo 

A fagen kida da waka Muhammadu Gambo ya yi wakoki 
masu dimbin yawa zuwa ga mutane daban-daban. Daga cikin 
ire-iren wakoki da Muhammadu Gambo ya aiwatar akwai: 


Wakoki Caca 
Gambo ya yi wa ‘yan caca wadanda suka hada da ‘yan 
kartagi da masu lale kati da sauransu wakoki. 


Wakoki Barayi 
Kida na Barayi shi ne nav’i na biyu wanda Muhammadu 
Gambo ya yi a rayuwarsa ta kida da waka. Muhamamdu Gambo 
ya nuna a wata wakarsa karara mai rai yana bisa hukuncin 
Allah ne. Abin da Allah ya nufe shi da shi, shi zai yi. Ga abin da 
yake cewa: 
Jagora :Ba wada Allah bai iya ba, 
: Su tai su dangana, 
: Mai rai wada Allah ya aje shi. 


Jagora : Dud da ana yanke ni gobe, 
: Dud da ana halbe ni gobe, 
: Ba ni barin mugun kidan ga, 
: Don ba tuba nikai ba, 


15 


: Sai in mutuwa tad dauki raina, 
: Ko in kuma Allah ya hukunta. 


Haka kuma duk da Muhammadu Gambo ya shahara 
wajen yi wa barayi kida yana raba-danni da yi wa wasu 
mutane wakoki. Daga cikin ire-iren wadannan mutane akwai 
‘yan siyasa da ‘yan tauri da ‘yan kasuwa, uwa uba har da 
sarakuna. 

Muhammadu Gambo Fagada yana a sahun makada ne 
game-gari. A takaice duk da Gambo ya yi shuhura a wakokin 
barayi, amma yana yin wakoki na: 


"Yan caca "Yan giya 
'Yan tauri, 'Yan siyasa, 
'Yan sarauta da sauransu. 
Kungiyar Gambo ta Kida 


Muhammadu Gambo yana rera wakokinsa ne cikin 
kungiya inda yake jagora da ‘yan amshi. Sai dai a yawancin 
wakokinsa na barayi ya yi musu rerawa ce ta kadaita wadda a 
wannan rerawa ake jin muryar jagora ce kawai ba tare da ta ‘yan 
amshi ba. 


Iyali da Shuhurar Gambo 

Muhammadu Gambo ya yi aure tare da samun 'ya'ya 
maza da mata. Mata wadda ya fara aura ita ce ’yar garin Fagada 
da ake kira Kulu. Yana kuma da wasu matan na aure da ake 
kira Kulu daga Badon Hanya, Karamar Hukumar Wamakko da 
kuma wata kulu daga garin Ambursa da kuma Luba daga 
Maiyama. 

Muhammadu Gambo ya yi fice da shuhura a wajen 
shirya zance mai hikima da kaifafa tunani a harshen Hausa. 
Saboda haka Gambo ya sami karbuwa a wajen jamala, 
musamman a Arewacin kasar Nijeriya. 


Murabus Daga Waka 


16 


Alhaji Muhammadu Gambo Fagada ya daina kida da 
waka, ya yi murabus a cikin shekara ta 2008. Gambo ya aje 
kalangu, ya kama noma da sauran hidime-hidimen rayuwa. 


Rasuwar Muhammadu Gambo Fagada 

Muhammadu Gambo Nakulu ya yi ta rashin lafiya sarce- 
sarce a tsaitsaye tsawon wani lokaci. Irin wannan rashin lafiya 
ta kama shi har aka kai shi asibitin Maiyama. Allah ya yi masa 
rasuwa ranar Alhamis 18 ga watan Augusta, 2016. Allah ya 
gafarta masa, Allah ya yi masa rahama. 


Muhammadu Gambo Fagada 
1.6SHEHU AJILO DANGUZURI (1950-) 
Sunan Makadi 
Shehu Sani Ajilo 


Iyayen Shehu Ajilo 

Sunan mahaifin Shehu shi ne Malam Muhammadu Sani, 
Sunan mahaifiyarsa kuma shi ne Zainab. Malam Sani, mahaifin 
Shehu Ajilo, makadi ne na noma wanda kuma ya yi fice a kan 
kidan manoma. 


Shekarar Haihuwar Shehu Ajilo 

An haifi Shehu Ajilo a cikin garin Danguzuri wanda yake 
kusa da garin Makarfi, Karamar Hukumar Mulki Makarfi cikin 
Jihar Kaduna a shekarar 1950. 


Ilimin Shehu Ajilo 


17 


Shehu ya fara karatunsa na allo nea hannun Malam Idi 
Jafar, sannan ya yi ilimin addini na littattafai a wajen Malam 
Yahya. Daga baya ya nemi ilimin zamani na manya wato yaki 
da jahilci na boko, daga nan kuma ya tafi wani kwas a 
Makarantar U.P.E ta Zariya. 


Sana'ar Shehu Ajilo 

Shehu Ajilo mutum ne mai neman na kansa, ya yi 
sana'o'i da dama kamar yankan farce da dinkin hula da 
sauransu. A yanzu yana sana'ar saye da sayarwa, musamman 
ma sayar da motoci. 


Fara Kidan Shehu Ajilo 

Alhaji Shehu Ajilo ya fara kida tun da kuruciya, kida ba 
tare da gwama shi da waka ba, har ana ce masa Aljanin Kida. 
Daga baya ne yake hada kida da waka. 


Abin Kidan Shehu Ajilo 
Alhaji Shehu Ajilo yana amfani da kayan kida na 
kalangu da kuntuku da kanzagi. 


Ire-Iren Wakokin Shehu Ajilo 

Alhaji Shehu Ajilo makadi ne game-gari wanda yake yi 
wa mutane da dabbobi da sauran abubuwan rayuwa na duniya 
wakoki. 
Kungiyar Shehu Ajilo ta Kida 

Alhaji Shehu Ajilo yana rera wakokinsa ne a cikin 
kungiya wadda yake jagora sannan da ‘yan amshi. 


Iyali da Shuhurar Shehu Ajilo 

Alhaji Shehu Ajilo yana da matan aure da 'ya'ya, kuma 
ya sami karbuwa ga jama’a sosai. Shehu Ajilo ma ya taba 
karbar kyauta ta zama zakara a gasar kida ta Lardin Zazzau a 
shekarar 1977. 


18 


Shehu Ajilo Danguzuri (1950-) 


1.7 SANI SABULU KANOMA (1957-2000) 
Sunan Makadi 
Muhammadu Sani Sabulu Kanoma 


Iyayen Sani Sabulu 

Sunan mahaifin Sani Sabulu shi ne Malam Abubakar 
wanda shi kuma Babarbare ne dan asalin Maiduguri, Jihar 
Borno. Malam Abubakar ya baro Maiduguri ya zo Kanoma ya 
zauna a Unguwar Limanci, kusa da Unugwar Sarkin Fawa. A 
lokacin ana kiran sa Garba Maitaba, sunan da ya samu a 
sanadiyyar sayar da taba da goro. Sunan mahaifiyarsa kuwa 
Fadimatu, amma ana ce mata Ma'inna, ita kuma “yar asalin 
garin Kanoma ce Unguwar Yankurna. 


Shekarar Haihuwar Sani Sabulu 
An haifi Sani Sabulu a shekara ta 1957 a garin Kanoma. 


Sana’ar Sani Sabulu 

Bayan Sani Sabulu ya zama matashi sai ya bar garinsu 
Kanoma zuwa Zariya inda ya zauna ya koyi sana'ar makanaisa 
wato facin tayoyi. Wannan sana'a ita ce ya bude ido da ita 


19 


kuma ya ci gaba da zama Makanaiza bayan ya dawo gida 
Kanoma. 


Ilimin Sani Sabulu 

Sani Sabulu bai yi karatun boko ba a lokacin 
kuruciyarsa amma ya yi karatun addinin Musulunci, kama daga 
Alkur'ani, mai girma zuwa sauran littattafan lugga da hadisi da 
fikhu. Daga baya ya shiga koyon karatu da rubutu na boko da 
Hausa. 


Fara Kida da Wakar Sani Sabulu 

Sani Sabulu mutum ne mai sha'awar wakokin baka na 
Hausa. Babban abin da ya yi sanadiyyar fara wakar Sani shi ne 
ciwon kurkurnu da ya kama shi. Bayan ya kubuta daga wannan 
ciwo sai ya shiga tunanin shirya masa waka sai ya yi wani abin 
busa na karan dawa sai ya huda shi, sannan ya rinka busawa. A 
wannan lokaci Sani yakan tafi daji ne tare da wasu abokansa, 
kamar Danfulani da Ado dan Mutan Kano ya dinga rera wakar 
kurkunu. Wakar ita ce: 

Jagora :Ya bismilla ya Allah Sarki 
: Ka raba mu da dukkan sharri. 


Jagora :Kurkunu babbar cuta ce, 
: Wa ka fadin ba ciwo ne ba, 
: Waka fadin ba ciwo ne ba, 
: Wawa ka fadin ba ciwon ne ba. 


Tun Sani sabulu yana zuwa daji ya dinga rera wakoki 
har ya fara shiga mutane daban-daban yana yin waka. Ta haka 
waka ta zama jiki ga Sani Sabulu har ya zama makadi wanda ya 
amsa suna a waka. Ga ma abin da yake fada a wani dan waka: 

Jagora : Yau don haka waka naf fi so kwarai ta fi man, 
: Muhammadu waka naf fi so kwarai ta fi man, 


Alhaji Sani Sabulu kanoma bai yi gadon kida a wajen 
iyayensa ba, ya sami harkar kida ne daga sama a matsayin 
makadi na haye. Wannan ne ya sa Sani Sabulu yake cewa: 

Jagora : Babu gadon uwa sannan babu gadon uba, 


20 


: Kakana bai hada ba, ni dai nay yi. 


Sani Sabulu Kanoma ya dauki yanayi da tsari na kidan 
makadan kadaita. Sani yana rera waka ne shi kadai ba tare da 
ana yi masa amshi ba. 


Abin Kidan Sani Sabulu 
Sani Sabulu yana amfani da kalangu da kuntukuru ne. 


Ire-Iren Wakokin Sani Sabulu 
Sani Sabulu ya yi wakoki ga azuzuwan jama'a 
mabambanta da suka hada da saraki da attajirai da ma'aikata 
da sauran jama'a. Ga wasu daga cikin wakokinsa kamar haka: 
a) Jagora : Allah na mai dama mai hagun gatana, 

: Allah ka taimaki bawa ko ana dare ko rana, 

: Yau da gobe gonar Allah, 

: Ba mai gama ta sai dai shi dai. 


b) Jagora : Yan'uwana salamu alaikum, 
: Sallama mutuncin bako, 
: Idan ya yi sallama ya wuce gori, 


c) Jagora : Ina Habubakar Turakin Moriki, 
: Turaki na Amadu, 
: Turaki mazan jiya, 


d) Jagora : Ja bari kora, 
: Ganga ja bari kora, 
: Ganga ja bari kora, 
: Wannan kidan kida ne, 
: Wannan kidan kidan Shata ne, 


: Uba Mawaka, 
: Mai tambura na Balkin Sambo. 


Kungiyar Kida ta Sani 
Sani Sabulu yana rera wakokinsa cikin kungiya, wadda 
ta kunshi shi Sani a matsayin jagora, mai rera waka shi kadai, 


21 


sannan da masu yi masa kidan kalangu da na kuntukuru da 
kuma sankira. 


Iyalin da Shuhurar Sani Sabulu 
Sani Sabulu yana da matan aure guda hudu su ne Hajara 
da Amina da Sa'a da Masa'uda. A wani na wasu wakokinsa yana 
ambaton sunayen matansa, misali: 
Jagora : Ni mijin Hajara dafi mayankar arna, 
: Nina Amina awartaki makamar zafi, 
: Mijin Mas'uda ginshiki madaukar nauyi. 


Sannan Sani Sabulu yana da 'ya'ya, su ne Hashimu da 
Jamila da Zainabu da Nafisatu da Halimatu da A'isha da Mu'azu. 
Yakan jero wasu daga cikin sunayen wadannan 'ya'ya nasa a 
cikin waka kamar haka: 
Jagora : Ga Sani Sabulu na Kanoma, 
: Sani Mijin Hajara da Amina, 
: Kura uwar kare dan Gambo, 
: Baban Hashimu baban su Mu'azu, 
: Ni Uba Jamila da Jamilu, 
: Mushkili Uba Zainabu Abu, 
: Sanin Sani. 


Sani Sabulu ya sami daukaka da shuhura sosai a wajen 
jama'a na gida da makwabta, musamman a jihohin Arewacin 
Nijeriya. 


Rasuwar Sani Sabulu 

Allah ya yi wa Sani Sabulu rasuwa a ranar Lahadi 
28/5/2000 sakamakon hadarin mota bisa hanyarsa ta komawa 
Talatar Mafara, bayan ya dawo daga Bauchi. An yi jana'izarsa 
ranar Litinin a gidansa da ke Talatar Mafara. Allah ya jikansa. 


22 


Alhaji Sani Sabulu 


1.8 ALIYU GADANGA GUSAU (1962-) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Alhaji Aliyu Gadanga, 
sannan ana yi masa lakabi da Kaftin (Captain) ka fi wuta zafi. 
Aliyu Gadanga ya sami wannan lakabi ne a lokacin yakin 
basasar Nijeriya. Yara a Gusau sun yi wasa mai nuna yaki a 
tsakanin sojojin tarayya da na Biafara. To, shi Aliyu Gadanga ya 
fito ne a matsayin captain na sojan Tarayya. Sai ya dinga ba da 
wuta. Daga nan ne ake kiran sa kaftin ka fi wuta zafi. To, shi ne 
kuma da ya zama makadi sai ana kiran sa kafi wuta zafi a fagen 
waka. 


Iyayen Aliyu Gadanga 
Sunan mahaifin Aliyu shi ne Malam Muhammadu 


Makwashe, mahaifiyarsa kuwa ita ce Hajiya A'isha. 


Shekarar Haihuwar Aliyu 


23 


An haifi Aliyu Gadanga a shekarar 1962 a shiyyar Kofar 
Jange, cikin garin Gusau, Jihar Zamfara. 


Ilimin Aliyu Gadanga 

Aliyu ya fara da karatun allo a garin Gusau wurin Malam 
Mani Makeri da kuma Malam Amadu Kantin Ja'o inda ya sami 
karatun Alkur'ani mai zurfi da kuma na littattafan addini. Daga 
nan kuma da ya girma sai ya shiga ilimin boko na yaki da 
jahilci. 


Sana'ar Aliyu Gadanga 
Aliyu manomi ne, ya taso ya ga mahaifinsa yana noma, 
ya saka shi a hanyar noma. 


Fara Kidan Aliyu Gadanga 

Kasancewar Aliyu manomi ne, idan ya dawo daga gona 
sai ya wuce wata unguwa mai suna Kwanoni yana yi wa 
“yammata kida. Daga nan kuma sai ya bi Kwazo wani makadin 
duma a Gusau. Haka kuma Aliyu ya yi biyayyar koyo ta kida a 
wajen makada Maikudi da makada Kakadawa mai kidan duma. 

A lokacin da Aliyu Gadanga ya sami fahimta ta kida sai 
ya hada nasa duma ya ci gaba da kida da waka na 'yan mata. 
Daga nan ya dinga yi wa jama'a waka, ya zama makadi game- 
gari, sai ya sauya abin kida daga duma zuwa kalangu. 


Abin Kidan Aliyu Gadanga 

Aliyu Gadanga ya fara kidan 'yan mata ne da abin kida 
na duma. A lokacin da ya durfafi kida gadan-gadan sai ya koma 
amfani da kalangu da kuntukuru. 


Ire-Iren Wakokin Aliyu 
Aliyu Gadanga makadi ne na kowa da kowa. Aliyu 

Gadanga yana yin: 

- Wakokin masu sarauta 

- Wakokin Malamai 

- Wakokin “yan siyasa 

- Wakokin masu sana'a 

- Wakokin attajirai 


24 


- Wakokin sauran jama'a 
- Wakokin sauran abubuwa 
da sauransu 


Kungiyar Aliyu Gadanga ta Kida 

Aliyu Gadanga yana aiwatar da harkokinsa na waka a 
cikin kungiya ne, kuma shi makadi ne na shiri wanda tsarin 
wakarsa ya kunshi: 

+Kungiya(+Jagora+‘“Y/Amshi)+Kulli(Jagora)+Kari(+“Y/Amshi 
) +Tarbe+Rakiya+Dani+Zagi+Karbebbeniya+Takidi+Ciko(+G/Waka) 
“Kida. 

Kungiyar Aliyu Gadanga ta hada wadannan mutane: 


Aliyu Gadanga - Jagora 

Lawali Nakwaikwai - Amshi da Kalangu 
Adamu - Amshi da Kalangu 
Sanusi Aliyu - Amshi da Kalangu 
Ibrahim Ima - Amshi da Kalangu 
Amadu Dan'auta - Ammi da kuntuku 
Musa Gurja - Amshi da Kalangu 
Nasiru Aliyu (Kanensa) - Amshi da Lasifika 
Ibrahim Kadamutsa - Amshi da Kalangu 


Sarautar Sarkin Makadan Galadiman Gusau 

A cikin shekara ta 2015, Galadiman Gusau, Alhaji 
Muhamamdu Nadabo ya nada Ahaji Aliyu Gadanga Sarauta ta 
Sarkin Makadan Galadiman Gusau. An yi bikin nadin sarautar 
ranar Lahadi 24 ga watan Agusta, 2014. Allah ya tanye shi riko. 


Iyalin Aliyu Gadanga 

Aliyu Gadanga yana da matan aure da 'ya'ya. Matan 
aurensa su ne Lamisa da Asma'u da Hadiza da Ige. 

'Ya'yansa kuma su ne Rukayya da Murja da Sanusi da 
Jamila da Bilya da Basira da Farida da Jamilu da Kabiru da 
A'isha da Hauwa'u da Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu 
da Maryam. 


Shaharar Aliyu Gadanga Sarkin Kidan Galadima 


25 


Aliyu Gadanga ya sami karbuwa kwarai da gaske a 
harkar kida. Allah ya ba shi baiwa da hikima ta shiryawa da 
rera wakoki masu ma'ana masu nagarta. Mutane a kowane 
bangare na Nijeriya da wajenta suna ribibin sauraro na 
wakokinsa. 

Aliyu Gadanga ya sami shaidar yabo a Jami'ar Bayero, 
Kano da F.C.E.T., Gusau inda ya sami Lambar Gwarzon Shekara. 


Adireshin Aliyu Gadanga 
Aliyu yana zaune a Kofar Jange cikin garin Gusau, Jihar 
Zamfara. 


yi 
LAN 
. 

WA 


Aliyu Gadanga usau 


26 


ES Aa 
Aliyu Gadanga Gusau tare da 
'yan kungiyarsa ta kida 
1.9 HALIFA SUNUSI SHATA (1982-) 
Sunan Makadi 
Sunusi Lawal Mamman Shata amma a fagen waka ana 
kiran sa Halifa Sunusi Shata. 


Iyayen Sunusi Shata 

Sunan mahaifin Sunusi shi ne Alhaji Dr. Mamman Shata 
Katsina, sunan mahaifiyarsa Hajiya Dije, ita kuma, mutuniyar 
Falgore ce, mahaifinta shi ne Alhaji Sani Maigarin Falgore. 


Shekarar Haihuwar Sunusi Shata 
An haifi Sunusi Shata a shekara ta 1982, a garin Funtuwa 
cikin Jihar Katsina. 


Ilimin Sunusi Shata 

Sunusi ya yi karatun allo, kuma sai aka shi a Makarantar 
Firamare daga shekara ta 1989-1995, daga nan kuma sai ya 
shiga Model Staff School Bakori. Bayan ya kammala sai ya 
zarce F.G.C Daura wato Federal Gobernment College, Daura. 
Bayan ya kammala sakandare, sai ya zurfafa karatu a College of 
Administration, Funtuwa, inda ya yi karatunsa a bangaren 
Secretarial Administratioin, ya samu takardar shaidar zama 
sakatare a shekara ta 2007. Daga nan kuma ya sake wucewa da 
karatunsa a Makarantar Nuhu Bamalli, Zaria a nan ya yi 


27 


karatun Diploma na Business Administration a shekara ta 
2007-2010. 


Sana'ar Sunusi Shata 
Sunusi Shata ya gaji mahaifinsa wajen harkar noma, shi 
ma Sunusi manomi ne mai kokari ainun. 


Matsayin Kida a Wajen Sunusi Shata 

Sunusi ya gaji kida da waka a wajen mahaifinsa Alhaji Dr. 
Mamman Shata Katsina saboda haka kida a wajen Sunusi gado 
ne ba haye ba. 


Fara Kidan Sunusi Shata 

Sunusi ya fara kida ne bayan rasuwar mahifinsa Alhaji 
Shata da shekaru da dama. Ya soma dana wakokin mahaifinsa 
Alhaji Shata a ranar daurin auren 'ya'yan lya Zazzau, Alhaji 
Bashir Aminu wanda aka yi a shekarar 2013. Wannan ya nuna 
Halifa Sunusi Shata ya fara kida da waka bayan Shata ya sami 
shekaru goma sha hudu da rasuwa. Shata ya rasu a shekarar 
1999 bisa zance mashahuri. 


Abin Kidan Sunusi Shata 
Sunusi Shata yana amfani da kalangu da kuntuku a wajen 
rera wakokinsa. 


Ire-Iren Wakokin Sunusi Shata 
Sunusi makadi ne game gari, kamar yadda Shata ya yi 

wakoki bisa tsari na game-gari. Shi ma yana yi wa kowa waka. 
Ire-iren wakokin Sunusi sun hada da: 

- Wakokin sarakuna, 

- Wakokin fadakarwa, 

- Wakokin, ‘yan siyasa 

- Wakokin ma'aikata 

- Wakokin attajirai 
Wakokin Malamai 
Wakokin abubuwa 
da sauransu 


28 


Kungiyar Sunusi Shata ta Kida 

Sunusi Shata yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya. 
Sunusi shi ne jagora na kungiyar sannan akwai ‘yan amshi da 
makadan kalangu da sankira. Kungiyar ta hada da: 


Sanusi Shata - Jagora 
Isa Zaki - Amshi 
Sani Musawa - Amshi 
Ali Dankuntuku - Amshi 
Alhaji Sa'idu Sasuwa - Kida 
Nuhu - Kida 


da sauransu 


Iyali da Shuhurar Sunusi Shata 
Sunusi yana da mata daya mai suna Rukayya da 'ya'ya 
shida da suka hada da: 
Hadiza 
A'isha 
A'isha 
Najib 
Fatima 
Abbas 
Sunusi yana gamsar da jama'a a wakokin da yake rerawa, 
musamman ta bangaren masoya mahaifinsa. Wannan ne kuma 
ya ba shi damar kusanta da yin huldodi da manyan mutane. 


Adireshin Sunusi Shata 


Sunusi yana zaune a gida mai lamba 43, Sabon Layi, 
Karamar Hukumar Mulki, ta Funtuwa cikin Jihar Katsina. 


29 


Sunusi Shata 


1.10 HAMSABI SHATAN ZAMFARA (1980-) 
Sunan Hamsabi na Yanka da Lakabinsa 

Sunan Hamsabi na yanka shi ne Muhamamdu Bello, 
sannan ana yi masa lakabi da Hamsabi Anka. Bello ya sami 
lakabin Hamsabi daga kakansa Alhasan wanda ake yi wa 
lakabin na Hamsabi. Haka kuma ana danganta shi da Alhaji 
Muhammadu Shata Katsina, ana kiran sa Hamsabi Shatan 
Anka ko Hamsabi Shatan Zamfara a lokacin da ya fara daukar 
rauji na Mamman Shata yana rera wakoki. 


Bishiyar Hamsabi Shatan Zamfara 
Adamu 


Sani Apasan 
Aliyu = Maimuna 
Bello Hamsabi Shatan Zamfara 
Shauwal 
Lukman 
Sabi'u 
Maliki 


0 


- Rashida 
- Sufyanu 
- Yusuf 

- Hayatu 


Mahaifan Hamsabi da Tarihinsu a Takaice 

Mahaifin Bello Hamsabi shi ne Malam Aliyu dan Malam 
Muhammadu Sani. Malam Aliyu ya sami ilimi na Alkur'ani da 
na littattafan addinin Musulunci, har sai da ya zama malami na 
zaure wanda ya sami rabo mai yawa a koyarwa da jagoranci na 
ilimi. Malam Aliyu kuma manomi ne, musamman yakan noma 
kayan abinci na bukatun gidansa. 

Malam Aliyu bisa asali ya fito ne daga jinin sarautar 
Rini, gari wanda yake a Masarautar Bakura, Jihar Zamfara. 
Wasu daga cikin kakannin Malam Aliyu a Rini sun hada da 
Adamu Alhasan da Alhaji Umaru da Sule Yahaya. 

Mahaifiyar Hamsabi ita ce Hajiya Maimuna ‘yar Malam 
Alhasan Maibindiga na garin Fura-Girke cikin Karamar 
Hukumar Mulki ta Tureta, Jihar Sakkwato. 


Haihuwar Bello Hamsabi Anka 
An haifi Bello Hamsabi ranar 22 ga watan Agusta, 1980 
a garin 'Yargeda cikin Karmar Hukumar Bakura, Jihar Zamfara. 


Tasowa da Kuruciyar Hamsabi 

A lokacin da Hamsabi ya kai munzalin yaye sai aka ba 
da shi yaye hannun kakarsa Hauwa’u Lajiga wadda take aure a 
garin Kasuwar Daji a Gundumar Kauran Namoda, Jihar 
Zamfara. Kuma a wannan zama da Bello Hamsabi ya yi a wajen 
kakarsa Hauwa'u Kasuwar Daji ya tashi ya tarar da ita mutum 
ce wadda take son Shata da wakokinsa. Hauwa ta tara wakokin 
Shata makare da babban buhun ashasha da kuma wani buhun 
na kasakasan tafsir da wa'azin Sheikh Abubakar Mahmud 
Gummi. A ko da yaushe Hauwa tana sauraron muryoyi na 
wadannan fasihai guda biyu, Shata da Gummi. 

Daga nan Bello Hamsabi ya nasu da wakokin Shata 
domin ya tashi a cikinsu gaba da baya, musmaman yadda ya yi 
ta makalewa kakar tasa a yayin da take daka tana sauraron 


31 


Shata ko tafsirin Malam Gummi. Cikin wannan yanayi ne 
Hamsabi Bello Anka ya yi kuruciyarsa. 


Ilimin Bello Hamsabi Anka 

Muhammadu Bello Hamsabi ya yi karatun Alkur'ani, mai 
tsarki na allo, ya taba karatun wasu littattafai na koyan 
hukunce-hukuncen addinin Musulunci. 

Ta fuskar karatun boko kuwa, Bello Aliyu Hamsabi, ya 
fara karatun Firamare a Makarantar Firamare ta Colony, 
Mafara daga 1986 zuwa 1992. Ya yi karatun Karamar 
Sakandare a Makarantar Malam Salihu Kalmano daga 1992 
zuwa 1994. Hamsabi ya zarce zuwa babbar Sakandare mai 
suna Makarantar Sakandaren Gwmnati ta Tureta, Jihar 
Sakkwato a 1994. Daga nan ya yi kaura zuwa Makarantar 
Sakandare ta Gwamnati, Anka, Jihar Zamfara daga 1999 zuwa 
2001. Haka kuma Hamsabi ya yi gyaran takardu na ilimin 
Sakandare a Makarantar Prince Internatioinal, Gusau, Jihar 
Zamfara a 2007. A yau, 2016, Bello Malam Aliyu, Hamsabi Anka 
yana kan fadada karatu ne a Jami'ar Tarayya ta Gusau, Jihar 
Zamfara. 


Ayyukan Tattalin Rayuwa 

Tun Bello Hamsabi Anka yana karami, a lokacin da yake 
karatu na Karamar Sakandare a Tureta kuma yake zaune a 
garin Imasa, Mafara, Jihar Zamfara wurin yar mahaifiyarsa ya 
yi ayyukan gona da kiwon dabbobi. Hamsabi ya zauna hannun 
Alhaji Bello Sule a Lagos har daga nan ya tafi Spain, Bilboo ya 
yi hidimomin tattalin arziki a tare da Mr. Chinedu a tsakanin 
2003 zuwa 2005. Bayan karatun Jami'a da Bello Hamsabi Anka 
yake yi, yana kuma wasu harkoki na neman abinci. 


Waka a Wurin Hamsabi 

Kamar yadda aka fada a baya, Bello Hamsabi ya somo 
sauraron wakokin baka na Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina 
ne a zaman da ya yi a wurin kakarsa. A lokacin ne Hamsabi ya 
lakanci raujin wakokin Shata, ya haddace wakokin na Shata da 
yawan gaske. Hamsabi ya zama mai son Shata, mai kaunar 
Shata, mai kuma yin matukar zumunci da masoya Shata da 


32 


“'ya'yansa da 'yan'uwansa. Hamsabi Anka ya shiga dana rauji na 
wakokin Shata a zucci da zahiri. 

Bello Aliyu ya fara danawa da maimaita rauji da rera 
wakokin Shata a zaman Makarantar Sakandare ta Tureta. Idan 
dalibai suka fita ayyukan makaranta sukan shakata na wani 
lokaci, a irin wannan dama ce Hamsabi yake dana rera wasu 
wakokin Shata dalibai suna masa amshi. Malam Yahaya daya 
daga cikin malaman su Hamsabi shi ma ya karfafa wa Hamsabi 
rera wasu wakokin Shata. Daga cikiin wakokin da Hamsabi 
yake rerawa, ana amsawa, a Makarantar Sakandare taTureta 
akwai: 

- Wakar Danlabai-Labai ko ‘Ke bushiya’ 
- Wakar ‘Isyaku ka da dawo lafiya’ 
- da makamantansu. 


Bayan wannan tsuki na dana raujin Shata, sai Hamsabi 
ya fara daukar rauji na wakokin Shata yana shirya nasa 
kalmomi da maganganu na waka yana rerawa. Wasu wakokin 
da Hamsabi ya fara rerawa da raujin Shata sun hada da: 

- Wakar ‘Toron giwa mai ban tsoro’ ta Sarkin Zamfara 
Anka; 
- Wakar ‘Na gode Magajin Gari M.Z. ta Alhaji M.Z. Anka. 


Daga wannan lokaci ne aka dinga yi wa Bello Malam 
Aliyu ambato da “Hamsabi Shatan Anka ko “Hamsabi Shatan 
Zamfara’. 


Kayan Kidan Hamsabi 
Hamsabi Shatan Zamfara ya riki tsari biyu wajen amfani 
da kayan kida, kamar haka: 
i) Hamsabi yakan yi amfani da abin kida na kalangu irin 
wanda Shata ya yi kida da shi, sannan yakan sami masu yi 
masa kidan na kalangu kuma da ‘yan amshi. Ga su kamar haka: 


Hamsabi Shatan Zamfara - Jagora 
Abubakar Kuryar Madaro - Amshi 
Kamaye Kuryar Madaro - Amshi 
Soji Kuryar Madaro - Amshi 


33 


Abubakar Gusau - Amshi 


Sanusi Aliyu Galadanga - Amshi 
Musa Gadanga - Amshi 
Auwali Gadanga - Amshi 
Danbarau Kurya - Makadi 
Tambai Kano - Makadi 


ii) Sannan kuma Hamsabi Shatan Zamfara yakan shiga 
sitidiyo ya dinga buga wasu wakokinsa. Hamsabi yana amfani 
da wadannan sitidiyo wajen buga wasu wakoki nasa: 

a) Suraj Sound Sitidyo, Gusau kuma makadan wannan 

sitidiyo na Suraji su ne Salihu da Sufuyanu; 

b) Kano Musical Studio, Kano su kuma makadan wannan 

sitidiyo sun hada da Mara da Nafi'u da Abdul. 


Ire-Iren Wakokin Hamsabi 
Hamsabi Shatan Zamfara yakan yi wakokin: 
- Sarakuna 
- “Yan siyasa 
- Ma'aikata 
- Malamai 
- Sojoji 
- Sauran jama'a, maza da mata 
- Sauran abubuwa 


Iyalin Hamsabi Shatan Zamfara 

Hamsabi Shatan Zamfara yana da mata wadda ake kira 
Nana Zulaiha. A halin yanzu, Hamsabi yana zaune ne a Shiyyar 
Tudun Wada, Gusau, Jihar Zamfara. 


34 


Hamsabi Shatan Zamfara 


1.11 SULE SHATAN GWARZO (1954-) 

Sunan yanka na wannan makadi shi ne Sulaiman, wannan 
shi ne sunan da aka yanka masa rago da shi. Hausawa sukan 
gajarce sunan Sulaiman, su dinga kiran Sule, shi ma Sulaiman, 
akan kira shi da Sule ne. 


Nasabar Sule Shatan Gwarzo 

Nasaba wata aba ce da dukan mutum mai mutunci zai so 
a san ta. Sule Shatan Gwarzo shi ne Sulaiman dan Muhammadu 
Mori. 


Haihuwar Sulaiman da Yanayinta 

An haifi Sule a lokacin da kasar Hausa take cike da 
makada da mawaka, wadanda suke amfani da basirar da Allah 
ya ba su wajen shiryawa da kirkirar wakoki. 

An haifi Sule a shekarar 1954 a garin Lakwaya cikin 
Gundumar Gwarzo, kuma Karamar Hukumar Mulki ta Gwarzo, 
Jihar Kano. 

Kuruciyar Sule da Tasowarsa 

Kuruciya wata aba ce wadda dan'adam yakan tsinci 
kansa a cikinta. Sule ya yi kuruciya cikin kulawar iyayensa 
kuma ya taso a kauyensu tare da mahaifinsa da kuma 
mahaifiyarsa dukkansu a raye, sai dai mahaifiyarsa ta rasu tun 


35 


kafin ya yi auren fari inda ta bar shi da mahaifinsa da sauran 
“yan'uwansa. 


Yanayin Karatun Allon Sulaiman 

Sule bai yi karatun allo mai zurfi ba kamar yadda ake yi a 
kasar Hausa, illa kawai ya sami karatu wanda Hausawa suke 
kira karatun salla. 


Ilimin Sule na Boko 
Sule Shatan Gwarzo bai sami shiga makarantar boko ba, 
wannan tasa ma bai da ilimin boko. 


Sana'ar Sule Shatan Gwarzo 

Babbar sana'ar Sule Shata ita ce noma da kiwo. Sule ya 
fara noma ne tun yana karami wato lokacin yana tare da 
mahaifinsa. Sule yakan je gonar mahaifinsa ya yi noma daga 
nan kuma ya gabatar da kiwon dabbobi ta wajen ba su abinci 
da sauran hidimomin kiwo. 

Sule shi ma yakan tafi tasa gonar domin ya yi noma. 
Wannan shi ne yadda Sule ya taso a rayuwarsa ta bangaren 
sana'a. 


Matsayin Kida ga Sule Gwarzo 

Matsayin kida da waka a wurin Sule Shatan Gwarzo shi 
ne gado. Alhaji Muhammadu mahaifin Sule makadi ne tun asali, 
wanda yake kidan kalangu. 


Yanayin Fara Wakar Sule 

Sule ya fara waka ne tun ma ba shi da wayo amma a 
tashinsa bai nuna sha'awar yin waka kamar yadda mahaifinsa 
yake yi ba. Wata rana ce wani Malami na Sule yake gaya masa 
yana da rabo a cikin harkar waka wadda mahaifinsa yake yi. To 
tun daga nan ne Sule ya fara kokarin kirkirar waka yana yi shi 
da yara na unguwarsu. Ta haka ne Sule ya fara waka tun a 
wasannin dandali kuma har aka dinga a gayyace shi wurin 
wani biki ko suna wanda yakan je ya yi waka. Daga bisani Sule 
ya sami masu yi masa kida suna amshi, shi kuma yana 
bayarwa. Sai kuma Sule ya dauki yanayin kida irin na Dr. 


36 


Mamman Shata. Sule ya fara aron raujin Mamman Shata tun 
kafin Allah ya hada su da Shatan. A duk lokacin da yake waka 
sai ka ga yara da samari ana rawa ana juyi. 

A wannan lokaci al'amuran Sule sun ci gaba da bunkasa. 
Sule ya zama mai bajinta a bangaren kida da waka har ya sami 
lakabin da ake kiran sa Shatan Gwarzo. 

Sule ya ci gaba da kidansa wata rana ya zo Kano waka 
suka hadu da Dr. Mamman Shata Katsina a nan suka saba, Sule 
ya dinga bin Shata a matsayin yaronsa. Sule shi ma yana 
amfani da kalangu ne kamar yadda mahaifinsa Alhaji 
Muhammadu Mori yake makadin kalangu. Bayan kuma da Sule 
ya hadu da Mamman Shata Katsina sai abin ya zamo masa biyu 
ta sashen mahaifinsa da ta fuskar wani baban nasa Shata. To a 
haka Sule ya taso yana yi wa Shata ladabi da biyayya. 

Sule yana daga cikin wadanda Alhaji Dr. Mamman Shata 
ya koya wa waka daga bisani, ban da su Ya'u wazirin Shata, da 
Mammalo Shata da Ado Shata da sauransu. Sule yana daga 
cikin yaran Shata wadanda Shata ya ba su kambi na biyayya 
inda shi Sule Shatan Gwarzo, Shata ya nada shi Galadiman 
Shata. 


Wakar Sule Shata ta Farko 

Kowane makadi yana da wakar da ya fara kuma yake 
takama da ita. Wakar Sule Shata ta farko ita ce wakar 
‘kwankwala’ wadda idan yana yin ta yara sukan yi juyi suna 
rawa yayin da ake kida da kalangu. 


Ire-Iren Wakokin Sule 
Daga cikin ire-iren wakokin Sule Shata Gwarzo akwai: 


- Wakokin yabo/yabau 

- Wakokin fadakarwa 

- Wakokin siyaya da na 'yansiyasa 
- Wakokin ta'aziyya 

- da sauransu 


37 


Kungiyar Sule Shatan Gwarzo ta Kida 

Sule Shatan Gwarzo yana da yara masu taimaka masa, su 
takwas, wadanda suka kunshi masu kalangu da masu 
kuntukuru da masu amshi da sankira. 


Kayan Kidan Sule Shata 
Kayan kidan Sule Shata sun hada da kalangu da 
kuntukuru. 


Matan Auren Alhaji Sule Shata 
Sule Shata yana da mata biyu. 


'Ya'yan Alhaji Sule Shata 
'Ya'yan Sule Shata su goma ne rayayyu. Akwai maza biyu 
(2) da kuma mata takwas (8). 


Halin da Sule Shata Gwarzo Yake a yau 

Alhaji Sule Shatan Gwarzo yana nan a raye cikin koshin 
lafiya kuma yana zaune ne a gidansa na cikin garin Gwarzo. 

A garin Kano Alhaji Sule yakan sauka ne a gidan 
ubangidansa Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina da ke Unguwar 
Kurna a Karamar Hukumar Fagge, Jihar Kano. 


1.12 MIKO AUDU SHATAN NASARAWA 
Sunan Yanka da Lakabin Mika'ilu 


Sunan wannan makadi na yanka shi ne Mika'ilu. 
Lakabinsa kuma shi ne Miko, sannan bayan ya fada harkar 
waka sai aka dinga kiran sa Shatan Nasarawa ko kuma 
Dankaramin Gwani. 


Nasabar Makada Miko 
Sunan mahaifin Miko shi ne Abdullahi wanda kuma 


wasu suke kira Audu. Sunan kakan Miko na wurin uba shi ne 
Malam Sule, na wurin uwa kuma shi ne Malam Mato. Iyayen 
Mika'ilu malamai ne na ilimin addinin Musulunci kuma “yan 
asalin garin Buremawa ne a Karamar Hukumar Warawa. 


38 


Shekarar Haihuwar Miko Abdullahi 
An haifi Miko Audu a garin Buremawa, amma ba a iya 
samun hakikanin shekarar da aka haife shi bal, 


Kuruciyar Miko Audu 
Miko Audu ya taso nea unguwar Buremawa a hannun 
mahaifansa. 


Karatun Miko na Allo 

Miko Audu ya fara karatu a hannun danuwan 
mahaifinsa Malam Dauda, daga baya kuma sai aka kawo shi 
Hauren Balagu a cikin birnin Kano ya ci gaba da karatun allo a 
hannun Malam Musa. An kuma tura Miko garin Ladin Makole 
ya zauna kimanin shekaru biyu (2) yana karatu. Daga nan ya 
tafi garin Gumel a Unguwar Magaji ya sami shekaru biyu (2). 
Miko ya koma gida Buremawa ya zauna shekara uku (3) 
sannan ya sake dawowa Kano da zama har zuwa yau. 


Sana’ar Makada Miko 

Farkon sana'ar da makada Miko Audu ya fara ita ce 
sayar da tukwane na kasa. Idan sun gina tukwanen sai su 
dauka a kawuna, su tafi su sayar. Daga baya kuma Miko ya yi 
sana'ar sayar da kifi da kuma sana'ar gini. Bayan da Miko Audu 
ya dawo cikin birni na Kano da karatu, ya fara bin direbobi 
inda ya zama karen mota, har ma daga baya ya fara jan motar 
da kansa, kuma daga bisani ya dawo sayar da yaduka a Kantin 
Kwari. 


Matsayin Kida da Waka a Wajen Miko 

Matsayin kida a wurin Miko Audu ba gado ne ba, haye 
ne ya yi wa waka. Bai ta so ya samu a danginsa wani yana yin 
waka ba, shi ne kawai shi ya sami kansa a cikin wannan hali na 
rera waka. 


1 An kasa samun kiyasi ko wani kirdado na shekarar da aka haifi Mika'ilu 
Abdullahi 


39 


Yanayin Wakar Miko Audu 

A lokacin da Miko Audu ya shiga fagen kida da waka sai 
ya dauki rauji na wakokin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina ya 
dinga dora wakokinsa. A wannan yanayi Miko Audu ya soma 
wakar baka ta hanyar jibilliya. 


Wakar Miko ta Farko 
Wakar Miko Audu ta farko ita ce wakar ‘Allah ya sa mu 
fi karfin tuwo da matz’. 


Ire-Iren Wakokin Miko Shatan Nasarawa 
Miko Audu Shatan Nasarawa yana yin wakoki daban- 
daban wadanda suka danganci: 


- Yabo/yabau 
- Fadakarwa 
- Ta'aziyya 

- da sauransu 


Kungiyar Miko ta Kida 

Miko Audu yana da kungiyar kida wadda ta kunshi 
masu yin kida da ‘yan amshi da sankira da sauran hadimai. 
Daga cikin ‘yan kungiyar Miko Audu akwai: 


Miko Audu - Jagora 

Mv’azu - Kida da Amshi 
Yahuza - Kida da Amshi 
Danladi - Kida da Amshi 
Kwastan - Kida da Amshi 
Abdullahi (dansa) - Kida da Amshi 
Usaini Zango - Sankira 


da sauransu 
Kayan Kidan Miko, Shatan Nasarawa 


Miko Shatan Nasarawa yana amfani da kayan kida nawi 
biyu akwai kalangu da kuma talle kamar haka: 


40 


Kidan Kalangu -Wakoki game-gari 
Kidan Talle - Wakokin Fada/Sarakuna 


Wasu Gindunan Wakokin Shatan Nasarawa 
Wasu ginduna na wakokin Miko Audu, Shatan 
Nasarawa, su ne: 


G/Waka : Ga ni Jihar Jigawa ina kida, 

(Wakar Jihar Jigawa) 
G/Waka : Haji Malam Lawan mai Yasin, 

(Wakar Malam Lawan Maiyasin) 
G/Waka : Haji Usaini A. U. Pure Water 

(Wakar Alhaji Usaini, A.U. Pure Water) 


Matan Aure da 'Ya' yan Miko Shatan Nasarawa 

Miko Audu yana da mata guda biyu (2) ne. Sannan 
Allah, madaukaki, ya albakarkaci Shatan Nasarawa da “yaya 
guda ashirin (20). Allah ya yi wa guda tara (9) daga cikinsu 
rasuwa. A kwai kuma guda goma sha daya (11) wadanda suke 
a raye. Haka kuma yana da jikoki guda biyar (5). 


1.13 IBRAHIM DANGULBI (1940-) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Ibrahim Abubakar wanda 
aka fi sani da Ibrahim Dangulbi. 


Iyayen Ibrahim Dangulbi 

Sunan mahaifinsa Abubakar Roko, wanda shi ma 
makadi ne na fawa da yake yi wa sarakunan fawa kida. Sunan 
mahaifiyarsa Aminatu. 


Shekarar Haihuwar Ibrahim 

An haifi Ibrahim Dangulbi a garin Dangulbi rikon 
Gwaram a Karamar hukumar Talatar Mafara ta Jihar Zamfara, 
a shekara ta 1940. 


41 


Ilimin Ibrahim Dangubli 

Ibrahim Dangulbi ya yi karatun allo duk da bai samu ya 
yi zurfi a ciki ba saboda wasu dalilai na rayuwa. Haka kuma 
Ibrahim bai yi karatun boko ba. 
Sana'ar Ibrahim Dangulbi 

Ibrahim Dangulbi manomi ne, domin ya tashi ya ga 
mahaifinsa yana noma bayan kida da yake yi, saboda haka ya 
gaji sana'ar noma. 


Fara Kida da Wakar Ibrahim 

Ibrahim Dangulbi ya fara rera waka tun yana dan 
shekara goma (10) a lokacin da yake kwaikwayar wakar wani 
mawaki. Bayan kuma ya kai dan shekara ishirin da biyar zuwa 
talatin bayan da ya sami 'yancin kansa daga ubangidansa wato 
Danja Na'ige Bature mai kidan 'yanmata sai kuwa ya fara kidan 
dambe. Ibrahim Dangalbi ya shiga kidan dambe ne saboda 
matsin da ya sha samu daga wajen samarin garinsu na ya rinka 
yi musu kida a yayin wasan dambe. 

Ta wannan hanya ce Ibrahim Dangulbi ya iya shirya 
waka cikin rauji mai gardi har ya zama kwararren makadin 
kalangu. 


Abin Kidan Ibrahim Dangulbi 
Ibrahim  Dangulbi yana amfani da kalangu da 
kuntukuru ne a wajen kidansa. 


Ire-Iren Wakokin Ibrahim 
Ibrahim Dangulbi yana yin kidan dambe, wanda shi ya 
fi shahara sosai, sannan da kidan noma da kidan jama'a. 


Kungiyar Kida ta Ibrahim 
Ibrahim Dangulbi yana rera wakokinsa a cikin kungiya 
ta Jagora da ‘yan amshi. 


Iyali da Shuhurar Ibrahim 
Ibrahim Dangulbi yana da mata biyu na aure Ai da 
'Yanbiyu. Sannan kuma Ibrahim yana da 'ya'ya biyar, maza 


42 


uku, mata biyu, akwai: Murtala da Ashafa da Tsalha, mata 
kuwa su ne bayi da Hushe. 


1.14 MAGAJIYA DAMBATTA (1936-) 
Sunan Makadiya 

Sunan wannan makadiya shi ne Halima wadde aka fi 
sani da Magajiya Danbatta. Ta sami wannan lakabin ne a 
dalilin suna da ta ci na Halima yar mahaifiyarta, sai ake kiran 
ta da Magajiya. 


Iyayen Magajiya Danbatta 

Sunan mahaifin Magajiya Danmbatta shi ne Mamman 
Sani dan Adamu dan Miko. Sunan mahaifiyarta shi ne Hauwa 
wadda ake yi wa alkunya da Larai. 


Shekarar Haihuwar Magajiya Danbatta 
An haifi Magajiya a Gundumar Makoda kuma Karmar 
Hukumar Makoda a Jihar Kano a shekara ta 1936. 


Ilimin Magajiya Danbatta 

Magajiya ta yi karatun allo a garin Makoda a wajen wani 
Malami mai suna Malam Audu Rabo. Magajiya ta sauke 
Alkur'ani. Magajiya ba ta halarci makarantar boko ba. 


Auren Magajiya Danbatta 

Magajiya Danbatta ta auri mazaje shida har gami da 
wanda take aure a yau (2016). Mijin Magajiya na farko shi ne 
Malam Rabo Mahauci, bayan sun rabu ta aure Malam Umaru. 
Shi ma bayan shekaru uku sai suka rabu sannan ta auri Malam 
Sani Bagobiri Mahauci. Daga nan kuma ta auri Danmaraki 
Mailalle, shi ma zuwa wani lokaci kimanin shekaru biyu suka 
rabu. Magajiya Danbatta kuma ta auri Malam Rabi'u Agangaro 
Mainama yanzu kuma tana auren Malam Alasan. 


Sana’ar Magajiya Danbatta 


43 


Magajiya Danbatta tana yin sana'ar fawa wadda ta shafi 
dafawa da sayar da langabu da ganda a gidanta. Da ma ita fawa 
wata sana'a ce ta mijin Magajiya wato Malam Rabi'u Agangaru. 


Matsayin Kida a Wajen Magajiya Danbatta 

Hausawa sun ce kyan da ya gaji ubansa, Magajiya 
Danbatta ta gaji kida ne a wajen mahaifinta Mamman Sani, 
wanda shi makadi ne na yan tauri da kuma manoma. Magajiya 
ta fara kida da waka tun mahaifinta yana raye. Haka kuma 
mijinta na biyu da ta aura shi ma ya kara karfafa mata gwiwa 
wajen wake-wakenta a inda ya zamo sankiranta. 


Fara Kidan Magajiya Danbatta 

Magajiya ta fara kida da waka tun tana ‘yan shekara tara 
da haihuwa a duniya ta amfani da gwangwani tana kadawa a 
tsakaninsu yara da suke wasa a dandali. 

Bayan ta yi aure ba ta fasa ba, ta ci gaba da wakokinta, 
musamman wakokin dabe da mata suke yi idan an yi sabon 
gini. A nan ne take rera wakoki su kuma manyan mata suna yi 
mata amshi. Wakar Magajiya Danbatta ta farko ita ce: 

G/Waka : Mai malalen ruwa da guga ya malale fili. 


Yanayin Wakar Magajiya Danbatta 

Magajiya Danbatta makadiya ce game gari wadda take 
yi wa kowa da kowa waka, musamman wakokin bukukuwan 
aure da haihuwa. 


Ire-Iren Wakokin Magajiya Danbatta 
Magajiya Danbatta tana yin wakokin da suka hada da: 
- Wakokin Jama'a 
- Wakokin Fadarkawa 
- Wakokin Sana oi 
- Wakokin Sarauta 
- da sauransu 


Kungiyar Magajiya ta Kida 
Magajiya Danbatta tana yin wakokinta ne a cikin 
kungiya wadda ta hada ita kanta a matsayin jagora da “yan 


44 


amshi. Yawanci yaran nata 'ya'yan 'yan'uwa ne ake ba ta ita 
kuma ta dauki nauyin hidimominsu har ta aurar da su. 
Daga cikin yaran Magajiya Danbatta a zango na farko 


akwai: 

Ladi - Amshi 
Dan'asabe - Kida 
Ali - Kida 
Dan'iya - Kida 
Yarinya - Amshi 
Larai - Amshi 


Yaran Magajiya Danbatta a rukuni na biyu su ne: 


Ramatu - Amshi 
Ladi - Amshi 
Delu - Amshi 
Zulai - Amshi 
Gambo - Amshi 
Anzulai - Amshi 
Abu Laitimil - Amshi 
Anlalai - Amshi 


Wani rukuni na yaran Magajiya Danbatta shi ne: 


Juma - Amshi 
Larai - Amshi 
Mairo - Amshi 
Ramatu - Amshi 
Amina - Amshi 


Yaran magajiya Danbatta masu yi mata kida a zanguna daban- 
daban da suka gabata sun hada da: 


Iliya - Makadin Kalangu 
Idi Kuri - Makadin Kalangu 
Malam Ya'u - Makadin Kalangu 
Rabi'u Agangaru, 

(Mijinta) - Sankiranci 
Usaini - Sankiranci 
Azumi - Sankiranci 


45 


Kafin Magajiya Danbatta ta daina kida da waka sai da ta 
yi wa 'yanmata masu yi mata amshi waka guda arba'in da uku 
(43). Wasu daga cikinsu ne aka kawo sunayensu a sama (Hira 
da Magajiya Danbatta a gidanta a garin Makoda, Jihar Kano, 
26/6/2016). 


Abin Kidan Magajiya Danbatta 
Magajiya Danbatta tana amfani da kalangu da kuma 
kuntuku. Wani lokaci kuma takan yi amfani da kwarya. 


Iyali da Shuhurar Magajiya Danbatta 
Magajiya Danbatta tana da 'ya'ya uku. 


Adireshin Magajiya Danbatta 

Magajiya 'Danbatta tana nan a raye a lokacin rubuta 
wannan littafi. Tana zaune a cikin garin Makoda a Unguwar 
Karofi, Karamar Hukumar Makoda, Jihar Kano. Amma 


Magaj iya Danbatta 


1.15 TAUDO ENUGU (1916-1995) 
Sunan Makadi 

Sunan yanka na taudo Inugu shi ne Abdullahi. Ana yi wa 
Abdullahi lakabi da Taudo ?saboda mutum ne dogo, mai tsayi 


? Taudo kalma ce ta Fulatanci wadda take nufin dogo ko tsayi. Bisa aladar 
Fulani kuma idan mutum mai tsayi ne akan kira shi Taudo wato Dogo. 


46 


tun yana yaro karami. Bayan kuma Taudo ya shiga harkar kida 
da waka sai ya zama ya kai shi Enugu, sababiyyar zama na 
Enugu ne ake yi masa inkiya da Taudo Enugu. 


Gari da Iyayen Taudo 

Bisa asali, Taudo mutumin garin Madobi na cikin Jihar 
Jigawa ne. Madobi shi ne gari na iyaye da kakannin Abdullahi 
Taudo Enugu. Mahaifin Abdullahi Taudo shi ne Malam 
Hashimu3 wanda ya zauna a Kofar Fada wato unguwar Fada 
cikin garin Madobi, Jihar Jigawa. Malam Hashimu ya gaji 
iyayensa a sha'anin koyo da koyarwa da wa'azin addinin 
Musulunci. Malami ne wanda yake da babbar tsangaya wadda 
take cinjim da almajirai daga Madobi da sauran garuruwa na 
kewaye da ita da kuma wasu garuruwa na nesa. Tsangayar 
Malam Hashimu ta shahara da koyar da karatun Alkur'ani, mai 
tsarki, da kuma littattafan ilmin addinin Musulunci da kuma 
Luggar Larabci. Malam Hashimu Bafulatani ne dan kabar tsaka, 
amma sha'anin Malanta ya mayar da shi Fulanin Gida, 
musamman ba su yawon kiwon dabbobi sai koyo da koyarwa a 
makarantu. 

Mahifiyar Abdullahi Taudo ita ce A'ishatu Iyani wadda 
take 'yar asalin garin Katanga? ce. Takaitacciyar bishiyar 
nasabar Taudo Enugu ita ce: 


Malam Hashimu | A'ishatu Iyani 


Abdullahi Fatsuma Alhaji 
Taudo Ingi Sulaimanu 


Shekarar Haihuwar Abdullahi Taudo 
An haifi Abdullahi Taudo a shekarar 1916? a garin 
Madobi, Jihar Jigawa. Tun da aka haifi Abdullahi ya zama jariri 


3 Malam Hashimu yana da 'yan'uwan haihuwa, musamman kannensa da 
suka hada da Malam Ali da Uwani 'Yarboyi da Maryamu sannan akwai 
'yan'uwa nasa kamar Iguda da Mukaddas da Ibrahim da Adamu da 
Sulaimanu da Datti da sauransu. 

4 Garin Katanga yana makwabtaka da garin Madobi, dukkansu a cikin Jihar 
Jigawa. 


47 


mai yawan laulayi har ta kai ana kawo masa mutuwa. 
Abdullahi yana girma, yana rama, siffarsa ta tsayi ta fita sosai. 

Cuta ba mutuwa ba, Abdullahi Taudo ya yi rayuwa ta 
kuruciya a cikin sa'o'insa a Madobi kamar Ibrahim da 
Abubakar Abdullahi da Usman da Sa'idu Kofar Yamma da 
Hatsahir da Abashe da Isa da Dangurje da Alhaji Zubairu Kofar 
Gabas da Amadu Dandela Jigawar Tsada da sauransu. 

Abdullahi Taudo ya tashi mutum mai kwazo, mai nuna 
rashin tsoro, mai hatsabibanci, mai tunkarar duk abin da ya sa 
a gaba sai ya yi shi. Haka kuma shi mutum ne mai saurin 
hadda, mai saurin kiyayewa, mai lura, sannan Allah ya yi shi 
mai murya mai tafiya nesa. 


Ilimin Abdullahi Taudo 

Kamar yadda aka yi bayani, Abdullahi Taudo ya tashi a 
gidan ilmin addinin Musulunci ne. Taudo ya fara karatun allo 
na Alkur'ani, mai girma, a hannun Malam Ali wato kanin 
mahaifinsa har Allah ya sa ya sauke ya ci gaba da karatun ilimi 
na littattafan hukunce-hukuncen Musulunci. Abdullahi Taudo 
ya sami gwargwadon ilmin Musulunci na ibada. 

Taudo bai yi karatun boko na shiga wata makaranta ba 
sai dai abin da ya samu na tsakanin hulda da al'umma. 


Sana'ar Abdullahi Taudo 

Abdullahi Taudo ya kama sanaar da ya tarar 
mahaifansa suna gudanarwa ta noma wadda wata rana a yi, 
wata rana kuma a saki. 


Kida da Waka a Wurin Taudo 

Abdullahi Taudo bai gaji kida da waka a wurin iyaye da 
kakanninsa ba, ya yi wa waka haye ne, musamman ta hanyar 
baiwar da Allah ya yi masa ta murya mai tafiya nesa da saurin 
rike abubuwa da kuma jazba ta aiwatar da abubuwa wadanda 


5 An yi kirdado ne daga shekarun da ake ambata wa Taudo Enugu aka sami 
wannan shekarar haihuwa ta 1916, musamman a wannan lokaci ba a 
rubuta shekarun haihuwa a kasar Hausa. 


48 


wadannan duk abubuwa ne da suke da dangantaka da rera 
waka. 

San da yawa, mahaifan Abdullahi Taudo sun yi yunkurin 
su hana shi yin waka, sun yi fada, sun tsoratar, amma kaddara 
ta riga fata. 


Fara Kida da Wakar Taudo da Bunkasarsa 

Kamar yadda aka bayyana a baya, kuruciyar Abdullahi 
Taudo ta sha bamban da ta sa'o'insa ta fuskar nuna waibuwa. 
An nuna tun Taudo yana karami ya zama mai murya mai zaki, 
mai bin iska ta tafi da nisa. Muryar irin wannan ce ta ba shi 
sha'awar yin wake-wake tun a rayuwa ta yarinta a wajen aikin 
gona ne ko zuwa karan makaranta ko a lokacin hira da 
'yan'uwansa yara. A wannan zango na kuruciya sai da Taudo ya 
zama zabiyi a yajen wasannin yara na dandali. 

Yara abokan Taudo sun rufa masa baya wajen yin wake- 
waken samartaka har ya dinga yi wa budurwa da saurayinta 
waka, su kuma abokan nasa suna yi masa amshi. Daga nan, 
abokan suka sami kananan korai suka dinga kadawa, shi kuma 
Taudo yana yin waka, suna yin amshi. 

Abu dai kullum kara gaba yake yi wa Taudo, yana ta 
kara shiga cikin harkar kida da waka. Karewa da karau, Taudo 
ya sami Umaru Gurgu Maikuntigi Madobi-Tudu ya dinga kaďa 
kuntigi, Taudo yana waka, yan mata da samari na yi masa 
tukuici da mayafai da 'yankwalli da gyauton zani da kuma 'yan 
kudi. 

Taudo ya sami shekaru yana wake-wake na samari da 
'yan mata a dandali da gidajen bukukuwan aure ko suna a 
kasar Madobi. Wannan harka ta waka ta yi sanadin lokacin da 
Abdullahi Taudo ya nemi auren yarinya, Ramatu, sai ba a goya 
masa baya ba. Bisa wannan dalili, Abdullahi Taudo ya bar 
garinsu Madobi ya koma garin Zangargari cikin kasar Birnin 
Kudu da zama kuma ya ci gaba da wake-wakensa. 

Daga wannan lokaci ne sai Abdullahi Taudo ya zage da 
yawace-yawace na waka zuwa garuruwa daban-daban, amma 
kuma yana zaune a Jangargari. 

Sha'anin da na iyaye, a lokacin da Taudo ya sake neman 
wani aure a Jangargari, sai aka nemi mahaifansa su yi masa 


49 


dalili. A wannan karo sai suka yi hakuri, suka sa hannu, aka ba 
shi matar, Amina Yari, sannan aka kawo ta garin nasu Madobi 
ta zauna. 

Taudo bai gane wannan zama a Madobi ba domin shi 
yana ganin ba shi da abin yi, musamman waka ta dauke masa 
hankali. Zuwa wani lokaci, Taudo ya sumbule, ya bi motar 
shanu zuwa Enugu, ya sauka gidan Sarkin Hausawan Enugu. A 
hankali, yana waka har ya zama makadin Sarkin Hausawan 
Enugu. Zaman Enugu ya yi wa Taudo dadi, sai ya koma Madobi 
ya dauko matarsa da 'yarsa ta fari, Ladi, ya ci gaba da zama a 
Enugu. A wannan zama ne na Enugu aka fara sanin Taudo a 
matsayin makadi, wannan ne kuma ya sanya ake kiran sa 
Taudo Enugu. 

Taudo Enugu yana a Enugu ne, Sarkin Hausawa ya zo da 
shi wani taro na sarakunan Arewa a Kaduna. A wannan taron 
ne Lamidon Adamawa ya ga Taudo Enugu kuma ya neme shi 
ya kawo masa ziyarar kida a Yola. Bayan wannan taro ne, 
Taudo Enugu ya debi iyalinsa, ya yi sallama da Sarkin 
Hausawan Enugu, ya dawo Yola Gidan Lamidon Adamawa, 
Alhaji Aliyu Mustafa. 

Taudo Engugu yana zaune a Adamawa kuma sai wata 
rana ya sami labarin wani gangami da Alhaji Amadu Babatoura 
Ahidjo, Shugaban Kasar Camerron (1960-1982) ya yi na 
gayyatar makadan baka na Hausa daga kowace nahiyya. Taudo 
Enugu ya shirya ya tafi da 'yan kungiyarsa. A taron an yi 
wakoki masu ma'ana, wadanda suka kayatar da Alhaji Amadu 
Ahidjo. Taudo Enugu ya yi sa'a, yana daga cikin wadanda aka 
zaba kuma aka yi musu tukuici da abubuwan more rayuwa har 
gami da gida. 

Wannan tafiya ta zama wani budi ga Taudo Enugu 
domin Alhaji, Amadu Ahidjo ya dawo da Taudo Enugu 
Cameroon da zama, ya auri mata biyu, ya zaunar da su a 
gidansa. Sannan kuma ya bar wasu matan a Yola, Adamawa. 
Daga nan Taudo Enugu ya zama mai kasashe biyu wato 
Nijeriya da Camerron. 


Kayan Kidan Taudo Enugu 


50 


Korai : Yara sa'o'in Taudo sun yi wa Taudo kida da korai a 
yayin da yake yin wake-waken samartaka. 

Kuntigi: Umaru Gurgu Maikuntigi shi kuma ya yi wa Taudo 
kidan kuntigi a lokacin da yake yin wakokin bukukuwan 
aure da na suna da kuma a lokacin wasannin dandali da 
na samari da 'yan mata. 

Kalangu: Kalangu shi ne abin kidan da Taudo Enugu ya yi 
amfani da shi a lokacin da ya zama makadi kuma ya hada 
kungiyar kida. 


Ire-Iren Wakokin Taudo Enugu 

Taudo Enugu makadi ne game-gari wanda yake yi wa 
kowa da komai waka. Haka kuma duk da Taudo Enugu ya yi 
zama a karkashin Sarkin Hausawan Enugu da Lamidon 
Adamawa, Alhaji Aliyu Mustafa, bai tsaya a rera wakokin na 
masu sarauta ba, ya yi wa har sauran jama'a da kuma sauran 
abubuwa. 


Kungiyar Taudu Enugu ta Kida 

Taudo Enugu makadi ne na kungiya, kuma makadi ne 
na shiri, kuma a wasu lokuta yakan dana tsari na kire. 
Kungiyar Taudo Enugu ta kunshi: 


Taudo Enugu - Jagora 
Ibrhaim Gidan Makada Madobi - Kalangu 
Auta Shehu Kafin Hausa - Kalangu 
Ali Adamawa Gumbi - Kalangu 
Sabo Gudduri - Amshi 
Daji Hadeja - Amshi 
Haruna Babaya Taudo Kafin Hausa- Amshi 
Haruna Amadu Kaugama - Amshi 
Adamu Gurji Maderi Kafin Hausa - Amshi 
Malam Isa Garwa - Sankiranci 
Sales - Sankiranci 


€ Wadannan wasu ne daga cikin masu kida da masu amshi da sankirori na 
makada Taudo Enugu. Ba a sami dukkan sunayensu ba. 


51 


Iyalin Taudo Enugu 

Matar Taudo Enugu ta fari ita ce Amina Yari Jangargari, 
Birnin Kudu kuma ita ce ta haifi Hajiya Ladi da Hajiya Salamatu 
da Hashimu, Gambo da Ibrahim. 

Akwai matarsa ta biyu, Hajiya Fatima Gwaggo, Mubi, 
Adamawa wadda ta haifi Muhammad Baba Mubi da Abdullahi 
Dan'asabe da Abubakar da Adamu Bayero da A'ishatu Kande 
da Fatima Azumi. 

Sai kuma matar Taudo ta uku, Hajiya Fatima Uwani 
Lafiyar Barebari wadda ta haifi Halima. 

Matar Taudo Enugu ta hudu ita ce Hajiya Buri Marwa. 
Ita ta zauna a Garwa ne, kuma ta yi masa takaba. 

Abdullahi Hashimu, wato Taudo Enugu yana da jikoki 
kimanin talatin da bakwai (37). Wasu suna zaune a Yola, 
Adamawa, Nijeriya, wasu kuma suna zaune ne a Cameroon, 
Garwa. 


Rasuwar Taudo Enugu 

Allah ya yi wa Taudo Enugu rasuwa a daren Juma'a 18 
ga watan Mayu, 1995 a gidansa na Yola, Adamawa. Allah ya 
gafatar masa, ya yi masa rahama, ya yafe kurakuransa. 


52 


Taudo Enugu 


53 


2.0 MAKADAN KOTSO 
Abdurrahman Sarkin Kotson Kano 
Lawan Sarkin Kotson Kano 
Ali Sarkin Kotson Kano 
Sarkin Makada Birgedya Tambai Gusau 
Darda'u Maikotso Katsina 
Husaini Sahabi Sarkin Kotso 
Uba Maikotso 
Maigari Maikotso Gwarmai 
Haruna Dankwairon Makarfi 
Salisu Inuwa Dankwairon Kano 
Rabo Ango Yabo 
Sani Marafa Maikotso Wanke 


54 


2.1 ABDURRAHMAN SARKIN KOTSON 
KANO (1922-1984) 


Sunan Makadi da na Iyayensa 
Sunan wannan makadi shi ne Abdurrahman dan 
Makaman Kotso Isa dan Sarkin Kida Musa. 


Tarihin Iyayen Abdurrahman da Matsayinsu a 
Kida da Waka 

Kakan Abdurrahman, Musa, mutumin garin Kwargam 
ne, gari wanda yake a cikin kasar Damagram a Jamhuriyar 
Nijar. 

A wani lokaci, a zamanin mulkin Sarkin Kano Alu ya 
taba kai hari a kasar Damagaran, ya sami sa’a ya cinye garin 
Kwargam. A wannan lokacin kuwa iyayen Musa ne suke 
sarautar garin na Kwargam, sai Sarkin Kano Alu ya kame na 
kamewa, wasu kuma suka gudu. Su kuma wadanda aka 
kakkama suka zama bayi na Sarki Alu har gami da su Musa 
masu sarautar garin na Kwargam. 

Musa Kwargam yana daga cikin bayi wadanda aka 
sanya su dinga sharar bargar dawakai na Sarkin Kano. Sau da 
yawa idan Musa yana aikinsa na sharar barga zai dinga rera 
wakoki wadanda makadan Kwargam suke rera wa iyayensa 
Sarakunan Kwargam. Musa kwargam mutum ne mai sha'awar 
wakoki kuma yana da kaifin haddace su. Daya daga cikin 
wakokin da Musa Kwargam yake rerawa ita ce: 

G/Waka : Wandara makaye, 

: ‘Yan maza na tsoron karo da kai. 


Jagora : Ga dodon makangara, 
: Wa bai san na Audu ba, 
: Gwanki ka da mai nawa, 
: Ana ruwa yana tafe, 
'Y/Amshi :Wandara makaye, 
“Yan maza na tsoron karo da kai. 


Jagora : Don neman fada Ali, 
: Da maharba yake tafe, 


55 


: Da malamai yake tafe, 
: Ta shi mu je damamusau, 
: Zaman gida na mata ne Ali, 
: In ya so fada shi da kansa, 
: Yake bindiga ya hau, 
'Y/Amshi :Wandara makaye, 
: “Yan maza na tsoron karo da kai. 


Musa Kwargam yakan kara tasa hikima, ya zuba a cikin 
wakokin da yake rerawa, har ta kai yakan zuga ubangidansa, 
Sarkin Kano Alu a cikin wasu sababbin diya da yake cusawa a 
cikin wakokin. 

Wani abin ban sha'awa, a yawancin lokutan da Musa 
Kwargam yake rera wakokinsa yana aikinsa a barga, ashe 
Sarkin Kano Alu yana jin sa kuma yana sauraron sa. Wata rana 
sai Sarkin Kano Alu ya kira Musa Kwargam ya gaya masa zai 
‘yanta shi, ya mayar da shi makadinsa. Nan take Musa 
Kwargam ya amince, sam’an wa da'atan. Daga nan ne Sarkin 
Kano Alu ya yi wa Musa Kwargam sarautar Sarkin Kida, ya ba 
shi gida a cikin Hausawa, ya zama kuma aka dinga kiran 
Mazaunin na Musa Kwargam da Unguwar Kwargam. Haka 
kuma Sarkin Kano Alu ya ‘yanta kuyanga daya, ya aura wa 
Makada Musa ta zama matarsa. 

Shi kuma Makaman Kotson Kano Isa, mahaifin 
Abdurrahman, an haife shi a Unguwar Kwargam, Hausawa, 
Kano. Isa ya haifi ya ya maza da mata wadanda suka hada da 
Abba Makaman Kotso da Asma'u (Uwani) da Abdurrahman, 
Sarkin Kotso da Lawan Sarkin Kotso da Ali Sarkin Kotso da 
kuma Abubakar Sarkin Bebaye Kano. Bishiyar 'ya'yan Sarkin 
Kotso Musa Kwargam: 


Sarkin Kotso Musa Kwargam 


Isa 
Makaman Kotson Kano 


Abba Abdurrahman Asma'u Lawan Ali Abubakar 
Makama Sarkin T Uwani S/Kotso S/Kotso Sarkin 


56 


Bebayen 


Ali 
; Kano 


Abdurrahman 
S/Kotson Kano 
(2009-) 


Shekarar Haihuwar Abdurrahman 
An haifi Abdurrahman a shekarar 1922 a gida mai 
Lamba 267, Unguwar Kwargam, Hausawa, Kano. 


Neman Ilimi na Abdurrahman 

Abdurrahman ya yi karatun allo na Alkur'ani, mai tsarki, 
a hannun mahaifinsa Malam Isa har ya sauke. Haka kuma ya yi 
karatun ilimi na Ahlari da Ishmawi da Iziyya da Risala da 
Mukhtasar da Muwadda Malik da sauransu a wajen Malamai 
daban-daban, musamman ma babban Limamin Unguwar 
Hausawa, Kano. 

Ta fuskar karatun boko kuwa Abdurrahman ya yi 
karatun manya ne a Makarantar Koyon Yaki da Jahilci ta 
Masallaci, Kano. 


Kuruciyar Abdurrahman 

Abdurrahman ya yi rayuwarsa ta kuruciya ne a cikin 
gidan Sarki kuma ya girma a tare da sa'o'insa cikin “yayan 
Sarki, tun ma ba Ado Bayero (Sarkin Kano) ba. Abdurrahman 
ya yi kuruciya ne, a yayin da Sarki Alhaji, Sarkin Kano Alhaji 
Abdullahi Bayero yake bisa ganiyar mulkin Kano. Sarki Alhaji, 
Sarki ne mai kaunar yara, mai shiryar da su bisa tafarki na 
kwarai. 


Matsayin Kida a Wajen Abdurrahman 

Abdurrahman ya gaji kida ne a wajen mahaifinsa Isa 
Makaman Kotso da kakansa, Musa Sarkin Kidan Fadar Kano. 
Kuma mahaifiyarsa, Hajiya Fure ta kara masa tagomashi na yin 
waka wadda ta yi ta koya masa yadda zai dinga shirya waka. 


Fara Wakar Abdurrahman 


Duk da Abdurrahman ya karkata a neman ilimi a 
kuruciyarsa, amma bai zubar da gadonsa na kidan Kotso ba. 


57 


Tun Abdurrahman yana karami aka rufa masa kotso wanda 
yake kadawa a cikin yara sa'o'insa a cikin gidan Sarkin Kano a 
zamanin Sarkin Kano Abdullahi Bayero. Kuma a daidai lokacin 
mahaifin nasa yana rike da matsayin Galadiman Kotso na 
Sarkin Kida a Kano. 

Kamar yadda aka nuna a baya, mahaifiyar 
Abdurrahman ta karfafa masa gwiwa wajen shiryawa da rera 
wakokin kidan kotso. Hasali ma ita ce ta taimaka masa ya 
shirya wa Sarkin Kano Abdullahi Bayero waka a yayin da ya 
dawo daga Ingila. Ita wannan waka, ita ce ta farko wadda ake 
jin Galadiman Kotso Abdurrahman ya fara rerawa, kuma ya yi 
ta ne a filin Jirgin Sama na Kano, yayarsa Hajiya Uwani ita ce ta 
yi masa amshi. Ga wasu diyan wakar kamar haka: 

Jagora : Jatau dan jatau Ala bar mana dan Jatau, 
: Baban Kabiru giyen Inna sha lele giyen Gaji, 
'Y/Amshi : Baban Kabiru giyen Umma dan Maidaki dan Gaji. 


Jagora : Ina da uba baban Kabiru giyen Inna, 
'Y/Amshi : Baban Kabiru giyen Umma dan Maidaki da Gaji. 


Amma a wata hira da aka yi da Sarkin Kotso Kano 
Abdurrahman a gidan Talabijin na kasa (NTA) (1982), 
Abdurrahman ya nuna wakar da ya yi ta farko ita ce: 


G/Waka: Allahu wahidun ya tabaraka, 
: Ya Lillahi mai bai kowa. 


Sarautar Kidan Kotson Kano 

An fara nada Abdurrahman ya zama Galadiman Kotso a 
zamanin Sarkin Kano Abdullahi Bayero. Sannan kuma a lokacin 
Sarkin Kano Dr. Ado Bayero aka nada shi ya zama Sarkin Kotso 
na Kano. Abdurrahman ya bayyana madinsa Sarkin Kotso Kano 
a wannan dan waka: 


Jagora : Dan Audu yai mani Sarkin Kotso tun ban lalace ba, 
: Ba na nan na tafi Umra da na dawo ranar Litinin, 
: Sarkin Kano Ado yai aike, Laraba Sarki yai aike ne, 
: Yab ban Sarkin Kotso girma ya same ni, 


58 


: Alhamisi rannan ka nada ni na jinjirin Sallah mai girma, 
: Alhamis rannan ka nada ni ran daren sallah mai girma, 
: Shamakin Kano na nan na zaune, 

: Danrimi yana nan zaune, 

: Ga Sallama na nan zaune, 

: Majasiddi yana nan zaune, 

: Duka manyan bayin Sarki, 

: Dan Audu yai mini Sarkin Kotso, 

: Domin na gaje ta. 


Abin Kidan Abdurrahman da Kungiyarsa 

Abdurrahman Sarkin Kotso ya yi amfani da abin kida na 
kotso ne wanda ya tarar iyaye da kakanninsa suna amfani da 
shi. 

‘Yan kungiyar kida ta Sarkin Kotso Abdurrahman suna 
taimaka masa ne wajen kada kotso da yin amshi ta yin kari da 
rakiya da ciko wato maimaita rera gindin waka. Tsarin 
kungiyar kida ta Abdurrahman ya kunshi +kungiya 
+Jagora(+kulli) +Y/Amshi (+Kari-/+Rakiya(- 
/+Karbebbeniya)+Ciko (+G/Waka). 


Wasu Wakokin Abdurrahman Sarkin Kotso 
G/Waka : Bi da maza na Abashe Sarki, 
: Mamman Inuwa sabon Sarki. 
(Wakar ‘Sarkin Kano Inuwa) 


G/Waka : Sir Sununi Sarkin yaki, 
: Zakin daga na Abashe. 
(Waka ‘Sarkin Kano Sunusi I) 


G/Waka : Mamman ya fi karfin Mazaje, 
: Kowa ya ja da kai ya tsugunna, 
(Wakar ‘Sarkin Kano Sunusi” I) 


G/Waka : Ya fi karfin raini da gaske, 
: Mamman na Abashe, 
: Ubangijin Dan'indo da Maitama Danmasani. 
(Wakar ‘Sarkin Kano Sunusi” I) 


59 


G/Waka : Danbayero mai raba kaya, 
: Ado Sarkin Yaki, 
: Allah ya bar mana Sarki Ado, 
: Kullum mu fatanmu. 
(Wakar ‘Sarki Ado Bayero’) 


G/Waka : Uba Inuwa dan Korau Sarkin Kano Ado, 
(Wakar ‘Sarkin Kano Ado’) 
G/Waka : Zaki baban Korau Alhaji mai Danrimi. 
(Wakar ‘Sarkin Kano Ado’) 


Wasu Sarakuna da Hakimai da Sarkin Kotso Abdurrahman 
ya yi wa Wakoki: 

Sarkin Zazzau Muhammadu Aminu, 

Sarkin Gaya Ado, 

Sarkin Karaye Abubakar, 

Sarkin Maradi Mamman Jitau, Maradi, Nijar, 
Galadiman Kano Muhammadu Sani, 
Wamban Kano, 

Sarkin Shanun Kano, 

Turakin Kano Tijjani Hashim, 

Alhaji Sani Buhari Daura, 

Alhaji Sani Mashal, 

Alhaji Nasiru Ahli 


Rasuwar Sarkin Kotso Abudrrahman da Iyalinsa 

Allah ya yi wa Sarkin Kotso Alhaji Abdurrahman rasuwa 
a shekarar 1984. 

Sarkin Kotso Abdurrahman ya bar matan aure biyu (2) 
wato Hajiya Gambo da Talatu. 

Allah kuma ya azurta Sarkin Kotso Abdurrahman da 
‘ya’ya takwas (8) wadanda suka hada da maza da mata. Su ne 
Munir da Salisu da Ali da Yusuf, sannan da Tasidi da Sabuwa da 
Ladidi da kuma Asma'u. Abdurrahman Sarkin Kotso ya bar 
jikoki biyu, Ali da Saudatu. Allah ya gafarta masa. 


60 


f 
Abdurrahman Sarkin Kotson Kano 


2.2 LAWAN SARKIN KOTSON KANO (1932-2003) 


Sunan Sarkin Kotso da Shekarar Haihuwarsa 


Sunan wannan makadi shi ne Muhammadu Lawan dan 
Makaman Kotson Kano Isa dan Sarkin Kidan Kano Musa 
Kwargam kuma kanen Sarkin Kotson Kano Alhaji 
Abdurrahman. 


Asalin iyayen Lawan suna daga cikin masu sarautar 
garin Kwargam, Damagaran, Jahmuriyar Nijar wadanda Sarkin 
Kano Alu ya ci su da yaki ya kamo su, ya kawo su Kano. Daga 
nan ya ‘yanta su, suka zama Makadan Kotso na Kano. 


An haifi Muhammadu Lawan a shekarar 1932 a 
Unguwar Kwargam, Hausawa, Kano. 


Kuruciyar Lawan 

Lawan ya tashi a gaban mahaifinsa Isa da wansa 
Abdurrahman Galadiman Kotson Kano. Lawan ya yi biyayya da 
koyon kidan Kotso a wajen maihaifinsa da wansa, tare da shi 
ake zuwa wajen hidimar kida da waka. Lawan mutum ne na 
kwarai, mai biyayya, mai kaunar koyon sababbin abubuwa. Shi 
ma tun yana karami aka rufa kotso karami aka ba shi yana 
bugawa kuma yana rera ‘yan wake-wake a gaban yara 
'yan'uwansa. 


61 


Ilimin Lawan Sarkin Kotso 

Lawan ya yi karatun allo na Alkur'ani, mai tsarki, ya 
sauke Alkur'ani, kuma ya yi karatun littattafan fikhu da na 
lugga da sauransu na ilimin addinin Musulunci. Muhammadu 
Lawan malami ne, mai fahimta, mai lakani, kamar lakanin 
Dala'ilu, ya kuma taba koyarwa ta littattafai. 


Sana'ar Lawan Sarkin Kotso 

Bayan sha'anin koyo da koyar da ilimi da hikimar Kidan 
Kotso, Sarkin Kotso Lawan ya himmatu wajen kiwon shanu 
yana sayarwa, kuma yakan gina gidaje ya dinga sayarwa, 
sannan yakan yi harkar saye ta sayar da motoci, na hawa da na 
sufuri. 


Kida da Waka a Wajen Lawan 

Muhammadu Lawan ya gaji kida ne a gidansu daga 
kakansa Sarkin Kida Musa da babansa Sarkin Kotso Isa da 
wansa Sarkin Kotso Alhaji Abdurrahman. 


Fara Wakar Lawan Sarkin Kotso 

Lawan ya fara waka ne ta koyon kada kotso tun yana 
yaro karami wanda aka nuna yana kadawa a cikin yara 
'yan'uwansa, yana rera waka, suna amsawa. 

Bisa wadannan hanyoyi Lawan ya iya wakar Kotso har 
ya dinga yin gayauna na yi wa wasu wakoki tun yana dani na 
wakokin Musa ko na Isa ko na Abdurrahman har ya zamana 
yana shirya wakokinsa na kansa. 

Makada Lawan ya fara shirya wa Sarkin Kano Alhaji 
Ado Bayero wakarsa ta farko ne a daidai shekara ta 1982. 
Gindin wakar shi ne: 

G/Waka : Sarkin Kano jangwarzo, 

: Ado Bayero toron giwa. 
(Wakar Lawan Sarkin Kotso) 


Sarautar Sarkin Kotson Kano 


62 


Sarkin Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero ne ya nada Lawan 
Sarkin Kotson Kano bayan rasuwar wansa Sarkin Kotson Kano 
Alhaji Abdurrahman a shekarar 1984. 


Wasu Wakokin Sarkin Kotso Lawan 
G/Waka : Sarkin Kano jangwarzo, 
: Ado Bayero toron giwa”. 
(Wakar ‘Sarki Ado Bayero’) 


G/Waka : Jihar Kano ta Ado Sarkin Hakurin Sarakai, 
: Ashirin da biyar yana mulki yau murna muke yi. 
(Wakar ‘Sarki Ado ta Cikar Mulkinsa Shekara 25) 
G/Waka : Mai babban Dakin kasar Kano, 
: Hajiya Asabe giwa. 
(Wakar ‘Mahaifiyar Sarki Ado’) 


Rasuwar Sarkin Kotso Lawan da Iyalinsa 

Allah ya karbi ran Sarkin Kotson Kano Lawan a Shekara 
ta 2003. Ya rasu ya bar matan aure da 'ya'ya da jikoki. 

Allah ya jikan sa, ya yi masa rahama. 


7 Ita wannan waka ita ce wakar Sarkin Kotso Lawan ta farko kuma ita ce ya 
rera wa Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a Shekarar 1982. 


63 


Lawan Sarkin Kotson Kano 


2.3 ALI SARKIN KOTSON KANO (1938-2009) 


Sunan Yanka 
Sunan wannan makadi shi ne Aliyu dan Isa dan Musa 
Sarkin Kidan Kotso na Kano. 


Shekarar Haihuwa 

An haifi Aliyu a shekarar 1938 a Unguwar Kwargam a 
cikin Hausawa, Kano a zamanin sarautar Sarkin Kano Alhaji 
Ado Bayero. 

Kamar yadda aka muna a baya, mahaifin Ali shi ne Isa 
Makaman Kotson Kano dan Musa Sarkin Kotson Kano na farko 
wanda Sarki Alhaji Abdullahi Bayero ya nada. 


Ilimin Ali Sarkin Kotso 

Ali ya yi karatun allo na Alkur'ani, mai tsarki a 
Makarantar Alhaji Lawan, Limamin Hausawa. Ya kuma halarci 
Makarantar Malam Amadu inda ya yi karatu na littattafan ilimi 
gwargwadon iko. 


64 


A bangaren ilimin boko, Ali ya yi karatun firamare a 
Makarantar Firamare ta Dandago. A nan ne ya iya karatu da 
rubutu cikin haruffan Romanci har ya kori jahilci gwargwadon 
bukata. 

Ta fuskar ilimin addinin Musulunci, Malam Ali yana 
taimakon alumma ta yi musu addu'a da ba su lakanoni da 
wayar musu da kai a kan wasu hukunce-hukunce na addini da 
makamantan wadannan hidimomi na taya malamai ayyukansu. 


Yanayin Fara Wakar Ali 

Ali Sarkin Kotso ya fara yin biyayya da koyo bisa tsarin 
kida da waka a kasar Hausa. Da farko ya fara yin biya ne a 
wajen yayansa, Sarkin Kida Alhaji Abdurrahman. 
Abdurrahman yakan je da shi ne wajen bikin nadin sarauta da 
hidimomin sarauta na gidan Sarki da ayyukan da Sarkin Kida 
yake gudanarwa a fadar Sarkin Kano da sauran wurare na 
tafiyar da harkokin alumma bisa izini da amincewar Sarkin 
Kano. 

Har wa yau kuma Ali yakan bi Abdu Galadima, wani 
kanin mahaifiyarsa zuwa bukukuwa na angwanci?. Kuma ya yi 
bin wansa Sarkin Kida Lawan. Ta hannun wadannan mutane 
Ali ya dinga fahimtar sirrin waka har Allah ya sa ya yi koyo, 
kuma ya iya daga nan ne yayansa Lawan, Sarkin kida ya ba shi 
dama ya dinga kai gayauna ta kidan kotso. 

A lokacin da ya dinga fita zuwa gayaunar waka, ya fara 
ne da gayyatar da ake yi masa wajen bukukuwa don ya yi 
waka. Daga nan ne a hankali, Ali ya hada tasa kungiya ta kidan 
kotso. Wakar da Ali mai kotso ya fara yi ita ce wadda ya yi wa 
Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a lokacin da ya cika shekara 
arba'in (40) yana mulki. Gindin wakar shi ne: 

G/Waka : San Kano bai ji haushi ba, 

: Shekara arba'in yana mulki, 


3 A wata alada ta Kano, akan sa ango cikin lalle a yayin bikinsa na auren 
farko. Bisa yawancin makada Abdu Galadima ne yakan sanya angwaye a 
cikin lalle ta hanyar gudanar da abubuwan al'ada. 


65 


(Wakar 'Sarki Ado ya cika shekaru 40 a Mulki') 


Duk da Sarkin Kotso Ali ya gaji kidan kotso ne, amma ya 
fahimci sirrin kidan kotosn ne ta hanyar koyo da yi wa 
magabata biyayya. 


Kungiyar Sarkin Kotso Ali ta Kida 
Kungiyar Sarkin Kotso Ali ta kunshi tsatson Sarkin Kida 
Musa wadda ta hada da: 
Ali Sarkin Kotso - Jagora 
Ali Abdurrahman - Galadiman Kida 
Abdullahi Lawan - Yariman kida 


Isa Lawan - Marafan Kida 

Aminu - Kidan Kotso da Amshi 
Salisu - Kiďan Kotso da Amshi 
Sani - Kidan Kotso da Amshi 


Abin Kidan Ali Sarkin Kotso 
Alhaji Ali Sarkin Kotso yana amfani ne da abin kida na 
kotso a kungiyarsa kamar yadda yake gado a wajensu. 


Sarautar Sarkin Kotson Kano 

Bayan da Allah ya yi wa Sarkin Kotso Lawan rasuwa ne, 
sai Sarkin Kano, Alhaji Ado Bayero ya nada Ali a bisa sarautar 
kida ta Sarkin Kotson Kano a shekarar 2003. 


Wasu Wadanda Sarkin Kotso Ali ya yi wa Waka 
Sarkin Kano Inuwa 

Sarkin Kano Muhammadu Sunusi I 

Sarkin Kano Ado Bayero 

Sarkin Kano Muhammadu Sunusu II 

Galadiman Kano, Abbas Sunusi 

Ciroman Kano, Nasiru Ado Bayero 

Wamban Kano, Aminu Ado Bayero 

Zannan Kano, Aminu Ahmad 


66 


Alhaji Sabi'u Bako 
Alhaji Garba A.D. 
Mabudin Kano Abdu 
da sauransu 


Nau'o'in Wakokin Ali Sarkin Kotso 
Alhaji Ali Sarkin Kotso na Kano yana aiwatar da wakoki 
ne wadanda suka danganci: 
Wakokin sarauta 
Wakokin noma 
Wakoki game-gari 


Iyalin Alhaji Ali Sarkin Kotso 

Alhaji Ali Sarkin Kotson Kano yana da matan aure uku 
(3) wato Zainabu Abu da Hajiya Rakiya da Ladidi (Allah ya yi 
mata rasuwa?) 


“Ya'yan Alhaji Ali sun Hada da: 


Auwalu (ya rasu) Binta 
Muhammadu Sani Amina 
Muhammadu Rabi'u Shema'u 


Muhammadu Sunusi (Khalifa) Rabi 
Ado (Mai Sunan Sarki) 


Rasuwar Sarkin Kotso Ali 
Allah ya yi wa Sarkin Kotson Kano Alhaji Ali rasuwa a 
shekara ta 2009. Allah ya jikan sa, ya yi masa rahama. 


? Allah ya jikan ta. 


67 


Ali Sarkin Kotson Kano 


Magajin Ali Sarkin Kotso 

Bayan rasuwar Sarkin Kotso Ali, sai aka nada Ali dan 
Sarkin Kotso Abdurrahman ya gaji sarautar Sarkin Kotson 
Kano a shekarar 2009. 


A N 
Ali Abdurrahman 
Sarkin Kotson Kano na yanzu daga 2009- 


68 


2.4 SARKIN MAKADA BIRGEDIYA TAMBAI 
GUSAU (1951-) 

Sunan Yanka da Lakabin Makadi 

Sunan yanka na wannan makadi shi ne Abdullahi, na 
mahaifinsa kuma shi ne Ibrahim Wakkala, Sarkin Makada, 
kakansa kuwa shi ne Sarkin Makada Muhammadu Lumu. Ana 
yi wa Abdullahi lakabi da Tambai!? irin wanda ake gaya wa 
mutum lokacin da ake ta tambaya a kan haihuwarsa. Sannan 
kuma an lakaba masa Birgediya, suna wanda ya samu tun a 
lokacin wasanni na kuruciya. A kuruciyar Tambai a Gusau, yara 
sukan yi wasan yaki wanda aka yi na basasar Nijeriya. Yara 
sukan raba kansu gida biyu, gidan sojan Tarayya da gidan 
sojan Biafara. To, shi Tambai ya sami mukamin Birgediya a 
rundunar sojan Tarayya ne. 


Bishiyar nasabar Birgediya Tambai ita ce: 
Sarkin Makada 
Muhammadu Lumu 


Sarkin Makada 
Ibrahim Wakkala 


pon Makada Abdullahi 
Birdediya Tambai 

Yahaya da Aliyu da Amina da Maryam da 
Muntari da Murtala da Hassan da Husaini 


Shekarar Haihuwar Tambai 
An haifi Birgidiya Tambai a ranar 5 ga watan Oktoba, 
1951 Unguwar Dogon Dabino a cikin garin Gusau. 


Yanayin Ilimin Birgediya Tambai 
Birgidiya Tambai ya yi karatun allo na Alkur'ani, mai 
girma har sai da yauke, sannan ya taba karatun wasu 


10 Wasu sukan kira shi Tambaya wato wanda ya dade a ciki kuma aka yi ta 
tambayar yaushe za a haife shi. 


69 


littattafan ilimin addinin Musulunci kamar Kawa 'idi da Ahlari 
da Ishmawi da sauransu. 

Haka kuma an sanya shi makarantar firamare ta 
Nazamiyya Islamiyya a Tankin Ruwa, Sabon Gari, Gusau, amma 
daga nan ne bai ci gaba da karatun boko ba. 


Sana'ar Birgediya Tambai 

Birgediya Tambai ya tashi ya sami iyayensa sun 
rungumi noma gadan-gadan, to shi ma tun yana yin gayaunar 
gona har ya cim ma cin gashin kansa a harkar noma tun ma ba 
na damina domin ciyar da iyali ba. 


Matsayin Kida ga Birgediya Tambai 

Kida da waka a wajen Birgediya Tambai gado ne wanda 
ya yi shi tun daga kakansa Sarkin Makada Muhammadu Lumu 
har zuwa ga mahaifinsa Ibrahim Wakkala, shi ma Sarkin 
Makada. 

Makada Lumu ya yi kidan duma ne na manoma, 
musamman ma kidan da ake yi a ayyukan gayya a gonakan 
sarakuna da na jagabannin noma da kuma na sauran jama'a. 
Shi ma Ibrahim Wakkala ya yi kidan noma ne, kuma makadin 
sarauta, sannan ya yi wadannan nav'o'in kida ne da duma da 
ganga da kuma kalangu. 


Yanayin Fara Wakar Birgediya Tambai 

Birgediya Tambai ya fara biya ta kida ne tun a 
kuruciyarsa, lokacin da yake tafiya tare da mahaifinsa, Ibrahim 
Wakkala. Birgediya Tambai ya koyi kidan duma na manoma da 
kidan kalangu na dandali da ake yi wa samari da “yan mata a 
unguwanni da a lokacin bukukuwan aure da haihuwa. 

Wakar Birgediya Tambai ta farko ita ce wadda ya yi da 
abin kida na kalangu tun a lokacin kuruciya. Gindin wakar shi 
ne: 

G/Waka : Ahayye kasa ruwa sama ruwa. 

(Wakar ‘Samartaka’) 


Akwai kuma wannan waka: 
G/Waka : Dan na kolin Koli jemage. 


70 


(Wakar “Samartaka') 


Daga nan Birgediya Tambai ya iya waka, kuma kafin ya 
ci sarautar Sarkin Kidan Gusau ya yi nau'o'in wakoki da suka 
hada da: 

Wakokin noma 

Wakokin dandali na samartaka 
Wakokin sarakuna 

Wakokin sauran jama'a 


Kungiyar Birgediya Tambai ta Kida 
Kungiyar!! Birgediya Tambai ta kida ta kunshi 
“yan'uwansa na zumunci da suka hada da: 
Birgediya Tambai -Jagora 


Yahaya - Dangaladima 
Kabiru - Majidadi 
Aliyu - Ciroma 

Auta - Marafa 
Ibrahim - Yarima 
Arzika - Kayaye 
Ibrahim - Sarkin Yaki 
Umaru - (Ya rasu) 


Kayan Kidan Birgediya Tambai 

Birgediya Tambai ya yi amfani da kayan kida daban- 
daban wadanda yake yi, yana sakin wasu. Ya yi amfani da: 
Duma - Kiďan noma 
Kalangu - Kidan dandali na samartaka 
Ganga - Kiďan noma 
Kotso - Kiďan masu sarauta da sauran jama’a 


Sarautar Sarkin Makadan Gusau 
Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Dr. Muhammadu Kabir 
Danbaba ne ya nada Birgediya Tambai ya zama Sarkin 


1 Wannan kungiya ta Birgediya Tambai ta kara karfafa, ne bayan da Sarkin 
Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbab ya yi masa sarautar 
Sarkin Kidan Gusau. 


71 


Makadan Masarautar Gusau. Kuma tun daga wannan nadin ne 
Sarkin Makada Tambai ya dauki gangar Kotso ya ci gaba da 
kida da ita. 


Wasu Wadanda Sarkin Makada Tambai ya yi wa Wakoki 

- Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammad Kabir Danbaba 

- Tsohon Gwaman Kano, Alhaji Abubakar Rimi 

- Sarkin Kayan Maradun, Alhaji Muhammadu Tambari 

- Alhaji Attahiru Bafarawa, Tsohon Gwamnan Sakkwato 

- Alhaji Ahmad Sani Yariman Bakura, Tsohon Gwamnan 
Zamfara 

- Alhaji Bello Gicci 

- “Yandoton Tsafe, Alhaji Habibu Aliyu 

- da sauransu da yawan gaske 


Iyalin Sarkin Makadan Gusau Tambai 

Sarkin Makada Tambai yana da matan aure hudu (4), 
Aishatu da Binta da Luba da kuma Zahra'u. 

Allah kuma ya wadata shi, zuwa yau, da 'ya'ya, maza da 
mata. Su ne: 


Ibrahin (Yarima) Amadu 
Rabi'u A'ishatu 
Nasiru (Sufa) Hauwa'u 
Nura Aina'u 
Mu'azu Rabi 
Bilya Umma 
Sulaiman 


Mazaunin Sarkin Makada Tambai 

Sarkin Makada Tambai yana zaune ne a Tudun Wadar 
Gusau a Unguwar Nasarawa da kuma Unguwar Dogon Dabino 
cikin garin Gusau. 


72 


Sarkin Makada 
Birgediya Tambai Gusau 
2.5 DARDA'U MAIKOTSO KATSINA (1967-) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 


Sunan wannan makadi shi ne Abdurda'u dan 
Muhammadu Lawal. Mahaifiyar Darda'u Kuma ita ce Malama 
Aminatu. Akan takaita sunan Abdurda'u na yanka, ana kiran sa 
Darda'u. 


Asalin Darda'u Maikotso 
Abudarda'u ya fito daga tsatson Marusan Katsina ne, 
gidan sarauta wanda yake rike da Hakimci na kasar Dutsi. 


Shekarar Haihuwar Darda'u 
An haifi Abudarda'u a shekarar 1967 a cikin Unguwar 
Galadanci a birnin Katsina. 


Ilimin Darda'u na Allo da na Boko 

Darda'u ya yi karatun Alkur'ani na allo a Makarantar 
Malam Ibrahim a Kofar Soro, Katsina inda ya yi sauka har ya 
zama gardi. Bayan da ya hada karatun Alkur'ani zalla sai ya 
fada karatun ilimi na littattafan addinin Musulunci. Abudarda'u 
ya karanci littattafai kamar Kawa'di da Ahlari da Risala a 
wurin Malam Muhammadu na Kofar Soro, Katsina. 


Ta fuskar ilimin boko kuwa, Darda'u ya shiga 
Makarantar Firamare ta Gobarau daga 1976 zuwa 1982. Daga 


73 


nan ya zarce zuwa Kwalejin Gwamnati ta Katsina a shekarar ta 
1982 har zuwa shekara ta 1988. 

A kuma shekarar 1989 zuwa 1990, Darda'u 
Muhammadu Lawal ya halarci karatun Diploma a kan harkokin 
kasuwanci a Makarantar Kimiyya da Fasaha ta Hassan Usman 
Katsina!2, amma bisa dukkan alamu bai sami kammala wannan 
karatu ba. 

Haka kuma Darda'u ya yi wani yunkuri na fadada 
iliminsa na boko inda ya shiga Kwalejin Ilimi ta Tarayya, 
Katsina a shekarar karatu ta 1992/1993 domin karatun NCE. 
Shi ma wannan karatu bai samu ya hada shi ba saboda wasu 
matsaloli na huldodin ilimi. 

Kida a Wajen Darda'u 

Kamar yadda aka fada a baya, asalin Darda'u masu 
sarauta ne, mahaifansa ba su yi kida da waka ba!, bisa wannan 
fuska Darda'u Lawal bai gaji waka ba. Darda'u ya yi wa harkar 
waka haye ne, musamman shi mutum ne mai shaawar 


wakokin baka tun a yayin kuruciyarsa. 


Fara Kida da Waka a Wajen Darda'u 

Tun Darda'u Lawal yana yaro karami ya zamana yana 
shaukin wakokin baka, musamman wadanda suka dangaci fada 
kamar wakoki irin na Sarkin Taushi Salihu Jankidi da na Sa'idu 
Faru da na Alhaji Muhammadu Sarkin Taushin Katsina da 
sauransu. Kuma shi mutum ne mai yawan maimaita rera 
wakokin dambe da wakokin kokawa da sauransu. 

Ko a lokacin da Darda’u Lawal yake karatu a Makarantu 


daban-daban yakan nuna sha'awa tasa a wakokin baka na 
Hausa. 


12 Wato Katsina Polytechinc a yau. 

3 Mahaifin Darda'u ya yi matukar tsanar dansa Darda'u ya zama makadi, 
wannan ne ma ya sanya Darda'u ya kaurace wa gidansu har tsawon shekaru 
goma sha daya (11). Baban Darda'u ya kyamaci harkar kida gaba da baya 
domin yana ganin bai dace dan sarauta ya zama makadi ba. Daga baya, 
mahaifin nasa ya yafe masa kuma ya yarda da kaddara. 


74 


A yau da gobe na rayuwa, Darda'u Lawal, ya hadu da 
wani makadi Alhaji Amadu Monki Katsina sai ya kusance shi 
sosai. To, shi Amadu Monki shi ne ya koya masa kida da waka 
har ya sami wani rabo mai gwabi na sanin sirrin waka. Rayuwa 
ta kusanci akan saba a shirya, wata rana Darda'u ya sami wani 
sabani da ubangidansa, Alhaji Amadu Manki, sai suka rabu. 

Bayan rabuwar Darda'u Lawal da maigidansa, Amadu 
Monki, sai ya kafa tasa kungiya ta kida, ya ci gaba da cin gashin 
kansa a harka ta kida da waka a Katsina. Darda'u Lawan ya 
sami shuhura sosai a cikin birnin Katsina da waje da a ma 
garuruwa na kasar Hausa da Jamhuriyar Nijar da sauran 
wurare. 


Kayan Kidan Darda'u Lawan 
Makada Darda'u Lawal yana amfani da abin kida na 
kotso ne. 


Iyalin Darda'u Maikotso 

Darda'u Maikoso yana da matan aure biyu, Amina da 
kuma Talatu. Sannan yana da 'ya'ya, maza da mata da suka 
hada da Fahad da Ibrahim da Muhamma Lawal (Abba) da 
Amirah da kuma Yusrah. 


75 


Darda'u Maikotso 


2.6 HUSAINI SAHABI SARKIN KOTSO (1950-) 
Sunan Makadi 

Sunan makadin shi ne Husaini Sahabi dan Makama dan 
Sulaiman dan Abdullahi. 


Iyayen Husaini Sahabi 

Sunan mahaifin Husaini shi ne Alhaji Makama dan 
Sulaiman Arzika dan Abdullahi Makaman Kida. Sunan 
Mahaifiyarsa Nana Asma'u, kakarsa Fadimatu wadda ake yi wa 
lakabi da Ayashe. 


Shekarun Haihuwar Husaini Sahabi 
An haifi Husaini Shahabi a Unugwar Mayana a shekara 
ta 1950, a cikin garin Gusau, Jihar Zamfara. 


Ilimin Husaini Sahabi 

Husaini Sahabi ya yi karatun allo a wajen Malam Aliyu a 
Unguwar Mayana Gusau, inda ya sauke Alkur’ani mai girma, ya 
fara karatun littattafan addinin Musulunci kamar kawa'di da 
Ahalari da Ishmawi da sauran littattafan addini Musulunci. 
Daga nan aka shi a makarantar boko. Husaini Sahabi ya yi 
karatun boko gwargwadon bukata. 


Sana'ar Husaini Sahabi 

Husaini Sahabi manomi ne, kuma ya bude ido ya ga ana 
noma a gidansu, saboda haka ya rike wannan sana'a ta noma, 
sannan yana aiki a Masakar Gusau wato ZAMTED. 


Matsayin Kida a Wajen Husaini Sahabi 

Husaini Sahabi ya gaji kida ne a wurin mahaifinsa da 
kakansa wadanda duka makada ne. Husaini yana a matsayin 
dan amshi a wajen mahaifinsa har shi ma ya zama shahararren 
mawaki a inda ya sami matsayin Sarkin Kotson Sarkin Katsina 


76 


Gusau Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba. An nada Husaini 
Sahabi wannan sarauta ta Sarkin Kotso a ranar juma'a, inda ya 
gaji mahaifinsa. 


Fara Wakar Husaini Sahabi 

Husaini Sahabi ya fara waka ne tare da mahaifinsa 
wanda wata rana shi da danwansa suka je gayaunar waka 
gidan Alhaji Garba Bisu, yana ganawa tare da Alhaji Audu 'yan 
waren Daji yaro Alhaji Isa Mayana Gusau wato Audu NPN, sai 
Husaini ya fara waka yana cewa kamar haka: 

G/Waka : Tun fari bai san gudu ba, 

: Rai ya dade Haji Garba Bisu. 


Kafin ya maimaita, sai Alhaji Audu ya ce, ‘Haba Husaini 
ina kai ina waka’, sai wannan magana ta tunzura shi na kara 
dagewa a fagen waka. Wata rana sai Husaini ya je gidan Alhaji 
Audu ya yi masa waka don ya san ya kware. Wakar ita ce 
kamar haka: 

G/Waka : Sai na taho ganin, 
: Alhaji Audu dangananne, 


Jagora : Ka ce ba mu iya kida, 
: Yau na taho mu tabbata ma, 
'Y/Amshi :Gadon gidanmu an nan. 
: Sai na taho ganin, 
: Alhaji Audu Dangananne. 
(Hira da Sarkin Kotso Husaini Sahabi, 2008) 


Tun daga wannan lokaci ne Husaini Sahabi ya zarce da 
waka har mutane suka san shi, ya yi suna. Wani lokaci 
mutanen Zamfara sun nemi Husaini ya yi wa Alhaji Ahmad Sani 
Yariman Bakura, lokacin da ya fito takarar kujerar Shugaban 
Kasa a 2007 waka. Ga wakar kamar haka: 

G/Waka : Gwamnan Zamfara Amadu Sani, 
: President mu kai ma hwata, 
: Haji Husaini Sarkin Kotso. 


77 


A wasu diya a cikin wannan waka, Makada Husain 
Sahabi yana fadin: 
Jagora : Husaini Sarkin Kotso, 
: Na so ma dauki wannan dama, 
: In kwadi cikin Turanci, 
'Y/Amshi :Don wadanda ba su jin Hausata. 


Jagora : Sai in hwadi cikin Turanci, 
'Y/Amshi : Don wadanda ba su jin Hausata. 


Jagora : Nijeria isin shample, 
: In a state of uncertainty, 
: In security no justice, 
: The Number one corrupted Nation, 
: Unemployment all ober, 
: We want to get a humble leader, 
: Yarima is the only one answer, 
: We want you to be a president, 


'Y/Amshi : Nijeriya mu nai ma hwata. 
(Husaini Sahabi, wakar ‘Kamfe ta Yarima 2007) 


Mutanen da Husaini ya yi wa Waka 

Husaini Sahabi makadin sarauta ne. Wasu daga cikin 
mutanen da ya yi wa waka sun hada da Sarkin Katsinan Gusau, 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba da Alhaji Ahmad Sani 
Yariman Bakura da sauran masu rike da mukamai daba-daban. 
Haka kuma Husaini Sahabi yana rabawa da yi wasauran jama'a 
wakoki. 


Abin Kidan Husaini Sahabi 
Husaini Sahabi yana amfani da kotso ne. 


Ire-Iren Wakokin Husaini Sahabi 
Husaini Sahabi yana yin wakokin da suka hada da: 
- Wakokin masu Sarauta, 
- Wakokin Malamai, 
- Wakokin “Yan siyasa, 


78 


- Wakokin Masu rike da mukaman Gwamnati, 
- Wakokin sauran jamaa 
- da sauransu 


Kungiyar Husaini Sahabi 
Husaini Sahabi yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya 
wadda ta kunshi jagora da 'yan amshi. 


Iyali da Shuhurar Husaini Sahabi 
Husaini Sahabi yana da matan aure guda uku da 'ya'ya 
goma sha uku, maza goma mata uku. 


Adireshin Husaini Sahabi 
Husaini Sahabi yana zaune a garin Gusau cikin Jihar 
Zamfara. 


79 


Husaini Sahabi Sarkin Kotso 


2.7 UBA MAIKOTSO (1954-) 

Sunan wannan makadi shi ne Adamu Abbdullahi. Ana 
kuma yi masa lakabi da Uba Maikotso kuwa sunan sarautar da 
ya ci ne wadda Tafidan Kano Hakimin Kura ya nada masa. 


Iyayen Uba Maikotso 

Sunan mahaifin Uba Maikotso shi ne Abdullahidan 
Muhammadu dan Salihu. 

Mahaifiyarsa kuwa sunanta Fadima wadda aka fi sani 
da Binta, ita kuma mahaifiyarta Hauwa'u, 'yar Zulaihatu. 


80 


Bishiyar nasabar Uba Maikotso 


Salihu Zulaihatu 
| 


| 
Milan ama hadu Hauwa'u 
Abdullahi = Fadima (Binta) 


Adamu (Uba Maikotso) 


Shekarar Haihuwar Uba Maikotso 
An haifi Uba Maikotso a garin Hadeja cikin Jihar Jigawa 
a shekarar 1954. 


Ilimin Uba Maikotso 

Uba Maikotso ya yi karatun allo a wurin malaminsa 
Malam Muhammadu, bai yi nisa a karatun allon ba saboda 
wasu dalilai na rayuwa, amma ya sami karatu daidai 
gwargwado. Dangane da ilimin boko, Uba Maikotso ya fara 
karatun firamare aji uku, daga nan kuma ya tsaya shi ma 
saboda dalilan rayuwa. 


Sana'ar Uba Maikotso 

Uba Maikotso yakan taba noma da rani wanda shi 
noman yana yin sa ne domin ya sayar, sannan kuma yana yin 
wani noman na damina domin amfanin yau da kullum na 
abincin gida. 


Fara Kidan Uba Maikotso 

Uba ya fara wakarsa ne tun lokacin da mahaifinsa yana 
da rai. Uba ya yi biyayya ta kida da waka a wajen mahaifinsa 
tun yana koyo har ta kai ya fara kwatanta yin waka, har ya 
kware. 


Abin Kidan Maikotso 


81 


Abin kidan Uba Maikotso shi ne kotso wanda shi da 
sauran ‘yan kungiyarsa suke kadawa. 


Ire-Iren Wakokin Uba Maikotso 

Uba Maikotso yana yin wakoki na masu rike da 
mukamai na sarauta da kuma sauran jamaa. 
Kungiyar Uba Maikotso ta Kida 

Uba Maikotso yana rera wakokinsa a cikin kungiya 
wadda ta kunshi shi a matsayin jagora da ‘yan amshi. 


Iyali da Shuhurar Uba Maikotso 
Uba Maikotso yana da matan aure guda uku da ‘ya’ya. 
Uba Maikotso ya sami daukaka da shuhura ta waka a 
wajen jama'a, musamman ta bangaren sarauta. 


Adireshin Uba Maikotso 
Uba Maikotso yana zaune ne a gidansa a garin Hadeja 
cikin Jihar Jigawa. 


2.8 MAIGARI MAIKOTSO GWARMAI (1932-) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 

Sunan wannan makadi shi ne Yahaya dan Dahiru 
Maikotso mutumin Jigawar Dan'ali. Sunan mahaifiyarsa ita ce 
Hadiza Gwarmai kanwar Sarkin Gwarmai Sulaimanu. Ana yi wa 
Yahaya lakabi da Maigari. Bishiyar nasabar Yahaya Maigari 
Maikotso ita ce: 


Dahiru Maikotso Hadiza Gwarmai 


Yahaya Hadiza Haruna Tamaikoko 
Maikotso 

Mamman Rajab 

Dahiru Yayo 

Muhammad Marafa 

Ibrahim 


82 


- Mukhtar 

- Bashir 

- Ladidi 

- Hauwa 

- Talatuwa 

- Rabi 
Shekarar Haihuwar Yahaya Maigari 

An haifi Yahaya Maigari a shekarar 1932 a garin 

Gwarmai a cikin Karamar Hukumar Kunci, Jihar Kano. 


Kuruciyar Yahaya Maigari 

Yahaya Maigari ya tashi yaro mai kwazo, mai hankali, 
mai nutsuwa, mai girmama jama'a, ba kuma ruwansa da shigar 
shugula. Wasu daga cikin abokansa na kuruciya sun hada da 
Alhaji Aibo Gwarmai da Alhaji Bukar Makoda da Danmaina 
Bichi da sauransu. 


Ilimin Yahaya Maigari 

Yahaya ya yi karatun addinin Musulunci tun daga 
karatun allo na Alkur'ani, mai girma, har zuwa na ilimi. Ya 
sauke Alkur'ani, ya shiga karatu na sauran littattafan sanin 
hukunce-hukuncen Musulunci. Yahaya ya sami hazzi mai yawa 
a karatun ilimi har ta kai ana kiran sa Malam. 


Matsayin Kida da Waka a Wajen Maigari 

Yahaya Maikotso ya gaji kidan kotso ne a bangaren 
mahaifinsa Malam Dahiru Gwarmai, shi ma kansa Dahiru ya 
tarar da nasa mahaifin yana kidan Kotso a fadar Sarkin 
Gwarmai. 


Fara Kidan Kotso na Yahaya Maigari 

Dahiru Maikotso mahaifin Maigari ya fara nuna wa 
dansa Maigari dabarun kidan kotso tun yana matashi kuma aka 
soma tafiya a tare da shi wajen harkar kida da waka. Daga nan 
ne ya shiga cikin kungiyar gidansu ta kidan kotso aka dinga 


83 


damawa a tare da shi. Maigari ya koyi yin amshi na waka da 
kada kotso, sannan aka dinga tura shi zuwa gayaunar waka 
inda ya fara yin dani na magada da dani na raujin wakokin 
mahaifinsa Dahiru Maikotso Gwarmai. 


Abin Kidan Yahaya Maigari Maikotso 
Yahaya Maigari yana amfani da abin kida na kotso ne 
wanda ya tarar ana aiki da shi a gidansu. 
Ire-Iren Wakokin Yahaya Maikotso 
Ire-iren wakokin da Yahaya Maigari Maikotso yake 
aiwatarwa sun hada da: 
- Yahaya Maigari Maikotso- Jagora 
- Wakokin sarauta na yabo 
- Wakokin yabo na sauran jama'a 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin ta'aziyya 
- da sauransu 


Kungiyar Yahaya Maigari 
Maigari Maikotso Gwarmai, makadi ne na kungiya 
wanda yake da masu kada kotso da kuma masu amshin waka 
da suka hada da: 
- Mamman Rajab Maigari 
Dahiru (Yayo) Maigari 
- Ibrahim Maigari 
- Alhaji Umaru Maji'algaita Bichi 
- Bala Mai'algaita Bichi 
- Abdu Damargu Maji'algaita Bichi 
- Ado Maji'algaita Jigawa 
- Dada Maikotso, Kyambo, Jigawa 
- Adamu Sabo Gezawa, Minjibir-Sankira 
Kawu Danfulani, Kazawa, Minjibir-Sankira 
- da sauransu 


Iyalin Maigari Maikotso 


84 


Yahaya Maigari Maikotso ya auri mata biyu, kuma ya 
haifi 'ya'ya, maza da mata, su ne kuwa: 


Mamman Rajab Danliti Ladidi 
Muhammadu Dahiru Yayo Hauwa 
Muhamamdu Marafa Talatuwa 
Ibrahim Rabi 
Mukhtar 


Muhammadu Bashir 


Rasuwar Yahaya Maigari Maikotso 

Allah ya yi wa Yahaya Maigari Dahiru Maikotso rasuwa 
a cikin watan Mayu na shekarar 2014 a garin Minjibir. 

A halin yanzu, zuriyyar Maigari Maikotso na zaune ne a 
Unguwar Fada, bayan Gidan Hakimi, Layin Narewa, Minjibir. 


Magajin Maigari Maikotso 

Mamman Rajab, babban dan Maigari Maikotso, shi ne ya 
gaje shi, ya haye karagar gidansu ta kidan kotso, kuma yana 
zaune a garin Minjibir. 


85 


E LAN l d 
Yahaya Maigari Maikotso 

2.9 HARUNA DANKWAIRON MAKARFI (1973-) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Haruna Idris, wanda ake yi 
masa lakabi da Na'inga. Haruna ya sami wannan lakabi ne daga 
kakarsa wadda ake kira Inga. Tun Haruna yana karami wannan 
kakar tasa ta raine shi, sai mutane suke kiran sa da Na'inga. 


Iyayen Haruna 

Sunan mahaifin Haruna Dankwairon Makarfi shi ne 
Malam Idris, shi ma an haife shi a garin Makarfi. Mahaifiyarsa 
‘yar asalin garin Malumfashi ce da ke Jihar Katsina. 


86 


Shekarar Haihuwar Haruna 
An haifi Haruna Dankwairon Makarfi a cikin shekara ta 
1973 a garin Makarfi. 


Ilimin Haruna Dankwairon Makarfi 

Haruna Dankwairon Makarfi ya yi karatun allo a cikin 
garin Makarfi a wajen wani Malami mai suna Malam Kani dan 
Malam Ashara. Haruna ya yi zurfi a karatun allo, ya kuma yi 
karatun littattafai na ilimi a wajen Malam Rufai a garin 
Makarfi kuma har yanzu yana halartar wannan Makaranta. 
Dangane da karatun boko kuwa Haruna ya halarci Makarantar 
Firamare, daga nan kuwa, bai ci gaba da karatu ba sai da ya 
girma ya shiga Makarantar Ilimin Manya ta Yaki da Jahilci. 


Sana'ar Haruna Dankwairon Makarfi 

Sana'ar Haruna Dankwairon Makarfi ita ce fawa, domin 
shi mahauci ne, ya taso a cikin wannan sanaa da ya ga ana yi a 
gidansu, baya ga sana'ar fawa yana yin noma da kiwo. 


Matsayin Waka a Wajen Haruna 

Haruna Dankwairon Makarfi bai gaji kida da waka ba, 
sha'awa ce ta saka shi ya fara kirkirar waka har Allah ya sa ya 
zama cikakken mawaki da ake alfahari da shi. 


Fara Wakar Haruna Dankwairon Makarfi 

Haruna ya fara waka ne daga wasan kwaikwayo da ake 
aiwatarwa a dandali. A wannan lokacin yana yin waka ne tare 
da wata kungiya wadda aka kafa domin neman ci gaban 
Makarfi lokacin Makarfi tana karkashin Karamar Hukumar 
Ikara ta Jihar Kaduna. Haruna yana aiwatar da waka ne a 
dandali kafin a fara wasan kwaikwayo. Haruna ya yi wakarsa 
ne ta farko bayan ya fita daga Kungiya ta Makarfi. Wannan 
waka ita ce ta Abdulkadir Yamusa. Ga gindin wakar kamar 
haka: 

G/Waka : Abdulkadir babban Hakimin Makarfi, 


87 


: Uba Dakina. 


Da wannan waka Haruna Dankwairon Makarfi ya fara 
har Allah ya sa ya shahara a wajen jama'a sunan Haruna 
Dankwairon Makarfi ya yi ta daukaka. 


Abin Kidan Haruna Dankwairon Makarfi 
Haruna Dankwairon Makarfi yana amfani da kotso ne. 


Ire-Iren Wakokin Haruna Dankwairon Makarfi 
Haruna yana yin wakokin da suka hada da: 

- Wakokin Sarauta, 

- Wakokin siyasa 

- Wakokin fadakarwa 

- da sauransu 


Mutanen da Haruna Dankwairon Makarfi ya yi wa Waka 
Haruna Dankwairon Makarfi makadin jama'a ne, amma 
yana yi wa sarakuna da ‘yan siyasa waka da maaikata da 
attajirai da sauran abubuwa. 
Ga kadan daga wasu gindunan wakokinsa kamar haka: 
G/Waka : Ba a kai ma raini, 
: Alhaji Shehu Sarkin Zazzau, 
: Dan Idris Autan Sambo, 
: Raba gardama San Zazzau. 
(Wakar Sarkin Zazzau) 


G/Waka : Makarfi na hannunka, 
: Malam Kabiru Abdullahi Sada. 
(Wakar ‘Sarkin Makarfi’) 


G/Waka : Ba wai ba ne ba a ma wargi, 
: Kwamishina Audu Dansani. 
(Wakar ‘Tsoho Shugaban Kananan Hukumomi') 


Kungiyar Haruna Dankwairon Makarfi ta Kida 


88 


Haruna Dankwairon Makarfi yana rera wakokinsa ne a 
cikin kungiyar ta jagora da ‘yan amshi. 


Iyalin Haruna Dankwairon Makarfi 

Haruna Dankwairon Makafi yana da matan aure guda 
uku da suka hada da Halimatus Sadiya da Fatima da Jamila. 
Yana da 'ya'ya guda goma sha biyar amma uku daga cikin Allah 
ya yi musu rasuwa. Allah ya jikan su. 
Adireshin Haruna Dankwairon Makarfi 

Haruna Dankwairon Makarfi yana zaune a garin Makarfi 
cikin Jihar Kaduna. 


f. 


AN 


ye 
(a 


Haruna Dankwairon Makarfi 
2.10 SALISU INUWA, DANKWAIRON KANO (1976-) 
Sunan Yanka da Lakabi 
Sunan yanka na wannan makadi shi ne Muhammadu 
Salisu dan Muhammadu Inuwa dan Shehu Usmanu. 


Shekarar Haihuwar Salisu Inuwa 
An haifi Muhamamdu Salisu Inuwa a garin Kura a 
shekarar 1976 a lokacin mahaifinsa Muhamamdu Inuwa ya 


89 


zama makadin Barden Kano Ibrahim kuma Barden na Kano 
Alhaji Ibrahim yana Hakimi a Kura. 


Kuruciyar Salisu Inuwa 

Salisu Inuwa ya tashi yaro mai sha'awar kwallon kafa, ya 
yi bal sosai har sai da ya zama gola mai wakiltar Karamar 
Hukumar Kumbotso a gasar kwallon kafa ta tsakanin Kananan 
Hukumomi. Kuma kwarewarsa ta janyo aka zabe shi a cikin 
wadanda za su buga gasar rukuni-rukuni ta kasa. 


Ilimin Salisu Inuwa na Addini da na Boko 

Salisu Inuwa ya yi karatun allo a wasu garuruwa da 
Barden Kano, Alhaji Ibrahim ya zauna a matsayin Hakima a 
tare da makada Muhammadu Inuwa. Sai dai Salisu Inuwa ya fi 
yin karatun allo ne a Makarantar Malam Lawali a garin 
Kumbotso da Makarantar Malam Danladiyo a garin Kiru. Ya 
sami karatun Alkur'ani, mai tsarki gwargwadon iko. 

A bangaren karatun boko, Salisu Inuwa ya yi karatun 
Firamare a Ķiru da Kumbotso da kuma Kiyawa. Salisu ya kuma 
yi Karamar Makarantar Sakandare a Kumbotso. Da alama 
Salisu Inuwa bai ci gaba da karatun boko na babbar Sakandare 
ba saboda rasuwar mahaifinsa, Sarkin Kidan Barden Kano, 
Alhaji Ibrahim. 


Sana'ar Salisu Inuwa 

Bisa yawancin rayuwa ta kuruciyar Salisu Inuwa ya yi ta 
ne a Kumbotso. A wannan gari na Kumbotso Salisu Inuwa ya yi 
wasu sana'o'i na samartaka zuwa girma kamar noma inda har 
sai da ya zama babban manomi. Salisu ya yi sana'ar tireda 
wadda ta shafi sayar da kayan masarufi a kanti14. 


Kida da Waka a Wajen Salisu Inuwa 


14 A lokacin da Salisu Inuwa yake sana'ar kanti ya tattaimaka wa 
'yan'uwansa da makusantansa tun ma ba yadda ya dauki takalihun 
‘yar'uwarsa wadda ta yi rashin lafiya har sai da ta warke ba. Mutum ne mai 
jinkai kuma bisa haka ya tashi, ya girma. 


90 


Salisu Inuwa ya gaji waka ne a gidansu. Kakansa Shehu 
Usman shi ne ya tsiri waka bisa haujin kansa. 

Bayan rasuwar Shehu Usman sai dansa Muhammadu 
Inuwa ya gaje shi kuma ya dinga fita yawon kida zuwa 
garuruwa a kasar Kano. Muhammadu Inuwa yana bisa yawon 
kida ne ya hadu da Barden Kano, Alhaji Ibrahim a lokacin yana 
rike da Sarautar Hakimci a Kumbotso. A wannan lokaci ne 
Hakimi Barden Kano, Alhaji Ibrahim ya nada Muhammadu 
Inuwa Sarkin Kidansa. Daga nan, ya koma Danbatta ya debo 
iyalinsa, ya tare a wajen Hakimi a Kumbotso. 

A lokacin da Muhammadu Inuwa mahaifin Salisu Inuwa 
ya rasu sai wansa Shehu Inuwa ya dauki gabatar harkar kidan 
kotso. 

Shehu Maikotso mutum ne mai basira, mai azanci na 
shirya waka ta kidan Kotso. Sau da yawa idan Shehu yana yin 
waka sai a zaci Dankwairo Maradun ne. Wata rana ma 
Gwamnan Jihar Kano, Alhaji Muhamamdu Wase ya fita 
rangadin aiki domin kaddamar da rarraba injunan banruwa a 
garin Bandutse a Dawakin Kudu, sannan ya zarce zuwa 
Kumbotso ziyarar aiki. A Kumbotso ne Gwamna Wase ya sa a 
nemo makadi wanda zai yi waka idan ya yi jawabi nasa, to, sai 
aka samo Alhaji Shehu Inuwa Maikotso Kumbutso. Alhaji 
Shehu Maikotso tare da kanensa Salisu da sauran 'yan 
kungiyarsa sun yi wakoki masu maana. A nan take Gwamna 
Wase ya yi wa Shehu Maikotso alheri, kuma ya ce, 'Ai kai ne 
Dankwairon Kano’. Daga nan ne aka dinga kiran Shehu 
Maikotso Dankwairon Kano (Hira da Salisu Inuwa Maikotso, 
2014). 


Yanayin Fara Wakar Salisu Inuwa 

Salisu Inuwa ya fara waka ne tun a lokacin kuruciyarsa 
kuma ya yi biya ne a kungiyar yayansa Shehu Inuwa Maikotso, 
Dankwairon Kano a matsayin kungiyar kidansu ta gado. Shehu 
Maikotso ya yi wa kanensa Salisu Inuwa matukar tarbiyya ta 
halaye da dabi'u da kuma ta sanin aladar kidan kotso. 

Salisu Inuwa Maikotso ya fara waka ne a Kura a gaban 
yayansa Shehu Maikotso, kuma wakar da ya rera ta yi ma'ana 


91 


sosai, amma Salisu Maikotso ya nuna ba zai iya tuna ta ba (Hira 
da Salisu Maikotso, 2014). 

Daga nan, Salisu Inuwa Maikotso ya ci gaba da rera 
wakokin tun daga na gayauna har zuwa lokacin da wansa ya 
rasu ya gaji halifar kidan kotso ta gidansu. Wakar Salisu Inuwa 
ta farko-farko wadda yake iya tunawa, ita ce wakar da ya yi wa 
Dandarman Kano, Alhaji Amadu. Gindin wakar shi ne: 

G/Waka : Ya Allah wahidun Allah gyara mana, 

: Komai bawa yake ya san da Ubangiji, 
: Dandarman Amadu Allah ya rika maka, 
(Wakar “Dandarman Alhaji Amadu) 


Mukamin Dankwairon Kano 

Salisu Inuwa Maikotso, mawaki wanda yake da hiba ta 
shiryawa da rera waka, ya biyo murya da rauji irin na yayansa 
Shehu Dankwairon Kano. Shi ma idan yana rera waka za ka ce 
Musa Dankwairon Maradun ne. A lokacin da wan nasa, Shehu 
Maikotso ya rasu sai ya gaji halifar kidan kotso, kuma shi ma 
sai aka dinga kiran sa Dankwairon Kano domin dacewar 
muryarsa da kidan kotsonsa da raujin Musa Dankwairo da 
kuma na Shehu Inuwa Maikotso. 


Ire-Iren Wakokin Salisu Maikotso Dankwairon Kano 
Salisu Dankwairon Kano yana rera wakoki bisa sakonni 

mabambanta zuwa ga jama'a. Yakan yi: 

- Wakokin Masu Sarauta na yabo 

- Wakokin fadakarwa 

- Wakokin ta'aziyya da nuna alhinin mutuwa 

- Wakokin yabon sauran jama'a 

- Wakokin Masu siyasa da Malamai da Ma'aikata 

- da sauransu 


Kungiyar Salisu Dankwairon Kano 
Salisu Maikotso Dankwairon Kano yana da kungiyar 
kidan Kotso wadda ta hada da: 


92 


Salisu Inuwa -Jagora 


Usman - Ciroman Kotso (Kaninsa ne) 
Abubakar - Makaman Kotso 

Lawan - Madakin Kotso 

Ado - Majidadin Kotso 

Balarabe - Sallaman Kotso 


Abin Kidan Salisu Dankwairon Kano 
Abin kidan da Alhaji Salisu Inuwa Dankwairo yake 
amfani da shi, shi ne kotso. 


Iyalin Salisu Inuwa Maikotso, Dankwairon Kano 

Alhaji Salisu Maikotso yana da matan aure biyu, Hadiza 
da kuma Binta. Allah ya ba shi 'ya'ya, maza da mata, da suka 
hada da A’isha da Yahanasu da Shehu da Alamin da Isyaku da 
Najib da Muhammadu da Hajara Walida da Ni ima da kuma 
Bahijja. 


Mazaunin Salisu Inuwa Maikotso Dankwairon 
Kano 

Alhaji Salisu Inuwa Maikotso yana zaune ne a gidansa 
cikin Birnin Kano a cikin iyalinsa da jama'arsa. 


) A 


LA 
6. 
au 
Salisu Inuwa, Dankwairon Kano 


2.11RABO ANGO YABO (1962-) 
Sunan Makadi 


93 


Rabo Muhammadu Ango 


Iyayen Rabo Ango 

Sunan mahaifin Rabo shi ne Muhammadu Ango, sunan 
mahaifiyarsa kuma Nana Asma'u dukkansu suna zaune a garin 
Yabo Jihar Sakkwato. 


Shekarar Haihuwar 
An haifi Rabo Ango a cikin garin yabo ran 10 ga watan 
Yuni na shekarar 1962 a Jihar Sakkwato. 


Ilimin Rabo Ango 

Rabo Ango ya yi karatun addini mai zurfi inda ya sami 
saukar Alkur'ani, mai girma. Daga nan kuma sai ya shiga 
karatun littattafan addinin Musulunci kamar su Ahlari da 
Ishmawi da Risala da sauransu. Ta fannin karatun boko kuwa 
ya sami shaidar kammala Makarantar Faramare a Jama'atu 
Nasrul Islam ta garin Yabo. Daga nan kuma bai ci gaba da 
neman ilimi na boko ba. 


Sana’ar Rabo Ango 
Duk da Rabo ya taso a gidan makada, yana zuwa gona, 
suna noma abincinsu na shekara. 


Fara Kidan Rabo Ango 

Mahaifin Rabo Ango yana daukarsa ya tafi da shi wurin 
kidan yammaci a fadar Sarkin Kabin Yabo. Rabo ya fara da 
kiďan kanzagi ne kamar sauran makada har ya zo ya fara amshi 
yana kulla waka da kara ta. Hazakar Rabo ta ba shi dama tun 
yana dan shekara bakwai ya fara kulla waka a yayin da yake 
yin wani aiki kamar in ya je yin haki ko ciyawa. 


Abin Kidan Rabo Ango 
Rabo Ango yana amfani da kayan kida na kotso ne. 


Ire-Iren Wakokin Rabo Ango 
Ire-iren wakokin Rabo Ango sun hada da: 
Wakokin Musa sarauta 


94 


Wakokin sauran jama'a 
Wakokin 'yansiyasa 
Wakokin ta'aziyyar Mutuwa 
da sauransu. 


Kungiyar Rabo Ango 
Rabo Ango yana yin wakokinsa ne a kungiya wadda ta 
kunshi shi kansa jagora da yara “yan amshi da masu kida. 


Iyalin Rabo Ango 

Rabo Ango yana da mata na aure da 'ya'ya. Rabo Ango 
ya shahara sosai a wajen jama'a, musamman lokacin da ya yi 
wa Sarkin Kudu Sakkwato Alhaji Muhammadu Maccido wanda 
ya zamo Sarkin Musulmi waka. Wannan waka ta kara fito da 
Rabo Ango. Haka kuma Rabo ya sami kyaututtukan 
girmamawa daga hukumomi da kungiyoyi daban-daban 
wadanda suka hada da: 


- Hukumar Raya Al'adun Gargajiya ta Jihar Sakkwato 1991; 

- Hukumar Gidan Rediyo Rima ta Jihar Sakkwato 
12/12/1991; 

- Hukumar Habaka Ayyukan Noma da Raya Karkara (I.F.A.D) 
ta kasa reshen Jihar Sakkwato. 


Adireshin Rabo Ango 
Rabo Ango yana zaune a cikin garin Yabo, Karamar 
Hukumar Yabo, Jihar Sakkwato. 


2.12 SANI MARAFA MAIKOTSO WANKE (1963-) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Muhammadu Sani dan 
Malam Amadu dan Muhammadu Baidu dan Malam Isa. 


Iyayen Sani Marafa 

Sunan mahaifin Sani Marafa shi ne Malam Amadu dan 
Muhammadu Baidu Sarkin Makera dan Malam Isa. Malam 
Amadu Babban Malami ne na ilimin addinin Musulunci. Sunan 
mahaifiyarsa shi ne Hauwau ‘yar makada Muhammadu 
Kwairo dan Garba Mai-Duman-Daka. 


95 


Shekarar Haihuwar Sani Marafa 

An haifi Sani Marafa a shekara ta 1963 a kauyen Bakalori 
na cikin kasar Maradun a Karamar Hukumar Maradun, Jihar 
Zamfara. 


Ilimin Sani Marafa 

Sani Marafa ya yi karatun allo a wajen mahaifinsa, kuma 
ya sauke Alkur'ani sau biyu. Daga nan ya yi karatun littattafai 
wadanda suka hada da Kawa'di da Ahlari da Ishmawi da 
sauran littattafan addinin Musulunci. Sani Marafa bai samu ya 
yi karatun boko ba, amma ya yi karatun yaki da jahilci inda ya 
kai ga samun takardun shaidar yin wannan karatu. 


Sana'ar Sani Marafa 
Sani Marafa manomi ne. 


Matsayin Waka a Wajen Sani Marafa 

Sani Marafa bai gaji waka ba, mahaifinsa malamin 
Alkur'ani ne da ilimin addini, sai dai kakar Muhammadu Sani 
wadda ta haifi mahaifinsa “yaruwa take ga mahaifin Alhaji 
Musa Dankwairo saboda mahaifinsa taubashin Musa 
Dankwairo ne. Ta wajen mahaifiyarsa kuwa yana da nasaba da 
kida kamar yadda aka bayyana a baya. 


Fara Wakar Sani Marafa da Bunkasarsa 

Sani Marafa ya fara waka ne lokacin da ya yi auren fari 
yana da shekara 18-19 da haihuwa. Ya koyi waka a wajen 
maigidansa mai suna makada Mande Koje, da ke zaune a 
Makau, kauyen Bungudu. Daga cikin wakokinsa na farko akwai 
wadda ya yi wa Ubandoman Wanke, Alhaji Shehu Mayana da 
Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba!>. 


Mutanen da Sani Marafa ya yi wa Waka 


15 G/Waka : Zaki ba a ja da kai, 
: Sarkin Katsinan Gusau. 
(Sani Marafa, wakar ‘Alhaji Kabir Danbaba’) 


96 


Sani Marafa Makadin sarauta ne. Daga cikin masu sarauta 
da ya yi wa waka akwai Sarkin Katsinan Gusau Alhaji 
Muhammadu Danbaba da Ubandoman Wanke, Alhaji Shehu 
Mayana da Alhaji Wada Magami da sauransu. 


Abin Kidan Sani Marafa 
Sani Marafa yana amfani da kotso ne wajen kidansa. 
Ire-Iren Wakokin Sani Marafa 
Sani Marafa yana yin wakokin da suka hada da: 
- Wakokin Sarauta 
- Wakokin Fadakarwa 
- Wakokin Attajirai 
- Wakokin “Yan Siyasa 
- Wakokin sauran jama'a 


Kungiyar Sani Marafa ta Kida 
Sani Marafa yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya 
wadda ta kunshi jagora da “yan amshi. 


Iyali da Shuhuwar Sani Marafa 

Sani Marafa yana da matan aure guda biyu da da guda 
daya. 

Sani ya sami karbuwa a wajen jamaa da kuma 
Masarautar Wanke a Karamar Hukumar Mulki ta Magami cikin 
Jihar Zamfara. 


Adireshin Sani Marafa 

Sani Marafa yana zaune a wani gari mai suna Massarawa, 
a kasar Wanke, Karamar Hukumar Mulki ta Magami cikin Jihar 
Zamfara. 


97 


3.0 MAKADAN KOTSO/KALANGU 
Tijjani Danhardo Gumel Maikotso 


98 


3.1 TIJJANI DANHARDO GUMEL MAIKOTSO (1920-1990) 
Sunan Yanka da Lakabin Makadi 

Sunan yanka na wannan makadi shi ne Amadu Tijjani 
dan Mamman Makiyayi. Ya sami lakabin Danhardo daga bisani 
ne a lokacin da Ardon Amsharo Isma'il ya rike shi, ya dauke shi 
a gurbin dansa, sai aka dinga kiran sa Tijjani dan Ardo ko 
Dan'ardo ko kuma Danhardo. 


Asalin Danhardo Gumel 

Mamman Makiyayi Bafulatani ne kuma Basakkwace. 
Mahaifiyar Danhardo ita ce Juma. Mahaifin Danhardo Gumel, 
Muhammadulé6, ya yi kiwon shanu bisa aladarsu ta Fulani. 
Haka kuma Malam Muhammadu ya yi wasu aladu na karatun 
Alkur'ani na Fulani, musamman na lokacin bukukuwan saukar 
Alkur'ani, mai girma. Ta haka ne Malam Muhamamdu ya kama 
kiďan lalajo wanda ake hada abin kidan da sakaina a dinga 
kadawa, a yayin bikin sauka karatun Alkurani. 

A lokacin wannan kida na lalajo Muhammadu tare da 
abokansa Malam Zungura da Malam Amadu suna zuwa gari- 
gari suna yin waka, har wata rana suka je garin Malam-Cilim a 
cikin kasar Damargu a Karamar Hukumar Tanis, Jihar 
Damagaran, Jamhuriyar Nijar, inda suka zauna a garin 
Gangaran-Tambari. 

A wannan garin Gangaran-Tambari Muhammadu 
Maigudunguma ya daina yawon kidan lalajo ya koma kiwon 
shanun Sarkin Garin Gangaran-Tambari. Daga wannan kiwon 
ne kuma ake kiran sa Mamman Makiyayin Tambari. Mamman 
Makiyayi ya haifi 'ya'ya, maza da mata, wadanda suka hada da 
Amadu Tijjani da Buda da Mani da Malam Habu da Deluwa da 
Idi da kuma Garba. 


Shekarar Haihuwar Tijjani Danhardo 


16 Ana kuma yi wa Muhammadu lakabi da Maigudunguma saboda yana 
fama da ciwon tundirmi a kafarsa. 


99 


An haifi Amadu Tijjani dan Mamman Makiyayi a 
Shekarar 1920 a garin Malam-Cilim a Gundumar Damargu, 
cikin Jamhuriyar Nijar. 


Kuruciya da Sana'ar Tijjani Makiyayi 

Tijjani ya tashi mutum mai zuciya, mai son zama lafiya, 
wanda ba ya yin zalunci, kuma ba ya son a yi zalunci. 

Tun Tijjani yana yaro karami aka dora shi a kan kiwon 
Shanu wanda ya taso ya ga mahaifinsa yana yi na shanun 
Sarkin Gangaran-Tambari. Tijjani ya fara kiwon shanun ne tun 
yana da shekaru sha biyar (15). 

Wata rana Tijjani yana bisa kiwo sai lalura ta kama shi, 
ya tafi biyan bukatarsa sai shanu suka tafi suka yi barna, ko da 
ya dawo ya tarar da shanun a hannun ma'aikata. Bayan kai 
kawo, sai ma'aikatan nan suka zane makiyayi Tijjani, suka yi 
masa hukunci a nan take domin yana yaro. Tijjani ya kora 
shanu ya mayar da su gidan Sarkin Tambari. Daga nan ya 
yanke shawara ya shiga aikin soja don ya dauki fansar abin da 
ma'aikata suka yi masa na duka. 


Tijjani ya Baro Gida Zuwa Soja 

Tijjani ya bar gida ba tare da sanin kowa a gidan ba, ya 
je, ya sadada ya shiga wata babbar mota zuwa Damagaran sai 
Magarya. Tijjani ya yi wasu kwanaki a Magarya kafin ya zarce 
da tafiya zuwa Kano, Nijeriya. 

Tijjani ya shigo Kano a zamanin Sarkin Kano Abdullahi 
Bayero, sai ya zama bako mai neman masauki. A tashar mota 
ne wasu suka sa shi mota zuwa Minjibiri. 

A Minjibir an kai shi gidan Sarkin Fulanin Minjibir. A 
gidan Sarkin Fulanin Minjibir ne Dagacin Amsharo Isma'il wato 
Ardo Isma'il ya ga Tijjani, ya roki Sarkin Fulanin ya ba shi 
rikonsa, aka amince masa ya tafi da shi Amsharo ya zama 
dansa na riko. 


Tijjani a Hannun Ardo Isma'il Amsharo 


100 


Tijjani ya sami wala a zamansa gidan Ardon Amsharo, 
ya yi yawon shadi”. 

Ardo Isma'il ya yi wa Tijjani Dan'ardo aure da wata 
Bafulatana mai suna Delu mutuniyar Yajinrana, Minjibir. Ba su 
jima ba suka rabu. Ardo Isma'il ya sake aura masa Tabara wata 
Bafulatanar Azare. 

Can wani lokaci kuma sai Tijjani Danhardo ya nemi 
babansa Ardo isma'il ya ba da sunansa cikin masu zuwa aikin 
soja. A lokacin da aka yi gwajin daukar soja sai aka lura a kafar 
Danhardo akwai wani yatsa wanda ya dago sama, kuma an 
fahimci ba zai bari Tijjani ya dinga saka takalmin soja daidai 
ba. Ta haka aka fitar da Tijjani Danhardo ba a dauke shi bal8, 


Matsayin Kida da Waka a Wajen Danhardo 

Ta fuskar mahaifin Danhardo, Muhammadu Makiyayi 
za a iya fadar Tijjani Danhardo ya gaji waka a wajensa, 
musamman yadda aka nuna Mamman Makiyayi ya yi kidan 
lalajo na Fulani. 


Fara Kida da Wakar Danhardo 

Bayan da Tijjani Danhardo bai sami shiga aikin soja ba 
sai ya hada lalajo ya rinka kadawa, yana yi wa mutane wakoki 
a wuraren da ake yin wasan shadi na Fulani a ranekun cin 
kasuwanni. 

Bayan nan kuma sai ya tanka wata ganga mai kama da 
kotso ya dinga yi wa Fulani wakoki na kidan jaudare kuma 


17 A lokacin da Tijjani yake yawon shadi sai da ya tare a gidan wani 
Bafulatani Umaru Dansi a 'Yarmalu, kusa da Amsharo ya sami kimanin 
shekaru biyar (5) sannan ya koma Amsharo gidan Ardo Isma'il. 

18 Wani abin lura shi ne, tun daga lokacin da Tijjani wato Danbardo Gumel 
ya baro gida. malam Cilim, Nijar bai sake komawa ba, sannan ba a dauke shi 
soja ba, kuma yana cikin yin waka ya makance. Amma a zaman Danhardo a 
garin Danladi ya hadu da wani mutum, Malam Amma, shi ma dan garin 
Malam-Cilim. Ta wannan sanadi ne Malam Amma ya kai wa iyayen Tijjani 
labari har kanin Tijjani ya zo ya same shi a Gumel. Daga baya shi ma 
mahaifin Tijjani. Mamman Makiyayi, ya zo ya zauna tare da dansa Tijjani 
Danhardo har ya rasu. A dai Danladin Gumel Tijjani Danhardo ya aurar da 
'yar kaninsa ga dan Malam Amma. Haka Allah ya sake hada Tijjani 
Danhardo da iyayensa. 


101 


yana yi wa samari da 'yan mata waka a yayin wasannin 
dandali. Haka kuma ya yi wa samari da 'yan mata waka a 
ranekun cin kasuwanni a lokutan wasannin asauwara da 
makamantan wadannan halaye. 

Tijjani ya dauki harkar kida da waka gadan-gadan a 
tsakanin shekara ta 1943 zuwa 1945, kuma a wannan lokacin 
ne ya hada gangar kotso ya ci gaba da amfani da ita. A sannu a 
hankali ya hada kungiya ta kidan kotso wadda yake fita zuwa 
yawon kida ko zagayen kida zuwa garuruwa, manya da 
kanana. A wani lokaci ma idan Tijjani Danhardo ya fita 
rangadin kida yakan yi watanni bai dawo gida ba. 


Kungiyar Tijjani Danhardo ta Waka 
Kungiyar Tijjani Danhardo ta farko, musamman wadda 
ya yi amfani da abin kida na kotso ita ce: 


Tijjani Danhardo - Jagora 

Tanare “Yarkogi, - Kidan Kotso 
Dankawo Koranci Ungogo - Kidan Kotso 
Abdu Duna Yauta - Kidan Kotso 
Tori Amsharo Minjibir - Kidan Kotso 
Baba Dogo Maikotso - Kidan Kotso 
Ajuji Makadin Kurya - Kidan Kotso 
Danlali Kugal Amsharo - Amshi 
Burema Guruma Gezawa - Amshi 
Dangwaggo Amsharo - Amshi 
Namalo Minjibir - Amshi 
Karamar Giya 'Yarkanya - Amshi 

Bigima Amsharo - Amshi da Kida 
Daudu Rumawa - Amshi da Kida 
Wada Namanu Yauta Minjibir - Sankira 
Gabalu Masu Minjibir - Sankira 

Musa Giya Minjibir - Sankira 

Gauza - Sankira 

Totsi - Sankira 


Kungiyar Danhardo ta biyu, musamman a lokacin kidan 
kalangu ita ce: 
Tijjani Danhardo - Jagora 


102 


Alhaji Haru Shala 
(Shamakin Hakimin Danladi) 
Ali Inshata 

Sarki Lamido 

Janar Wanzamai 'Yankogi 
Walkiya Sule-Tankarkar 
Dodo Kurgum 

Sale Bultu 

Danmunau Nakurgum 
Danbirni 

Sarkin Kida Tandu 
Danzango Danladi 

Bawa Danladi 
Danmaikura Garba 

Abdu Wofi Dandabino 

Fari Ladan!? 

Sankira Dangwari Nagulmi 
Danciyawa Sarkin Dare 
Hantsi Betu 


- Amshi 

- Amshi 

- Amshi 

- Amshi 

- Amshi 

- Amshi 

- Amshi 

- Kida 

- Kida 

- Kida 

- Kida 

- Sankira 
- Sankira 
- Sankira 
- Sankira 
- Sankira 
- Sankira 
- Sankira 


Kayan Kidan Tijjani Danhardo Gumel 
Tijjani Danhardo Gumel ya yi kida da kayan kida daban- 
daban wanda yake yi yana sauyawa wadanda suka hada da: 


Lalajo 

Gangar kidan Taudare 
Kotso 

Kalangu 


Ire-Iren Wakokin Tijjani Danhardo 
Tijjani Danhardo ya yi wakoki ne wadanda suka kunshi: 
Wakokin Samartaka na Asauwara 
Wakokin samari da 'yan mata na dandali 


Wakokin shadi 
Wakokin game-gari 


1 Fari Ladan shi ne wanda ya sauki Tijjani Danhardo a garin Danladin- 


Gumel. 


103 


Wakokin masu sarauta 


Iyalin Tijjani Danhardo Gumel 

Tijjani Danhardo Gumel ya auri mata da suka hada da 
Delu da Tabara da Auwa da Baka da kuma Walale, wasu daga 
cikin matan sun rabu da juna ne kafin ya rasu. Allah bai 
kaddari Tijjani Danhardo da haihuwa ba. 


Rasuwar Tijjani Danhardo Gumel 


Tijjani Danhardo Gumel ya rasu a shekarar 1990. Allah 
ya gafarta masa, ya yi masa rahama, ya yafe kurakuransa. 


4.0 MAKADAN GARAYA 
Binta Zabiya Katsina 


104 


4.1 BINTA ZABIYA KATSINA (1912-1995) 
Sunan Makadiya 

Hajiya Binta Zabiya Katsina. Binta ta sami sunan Zabiya 
ne a dalilin zakin muryar da Allah ya ba ta a wajen rera wakoki. 


Shekarar Haihuwa 

An haifi Hajiya Binta Zabiya a garin Dokota da ke kasar 
Jani a cikin Karamar Hukumar Mani ta Jihar Katisna a shekara 
ta 1912. 


Iyayen Binta Zabiya 

Sunan mahaifin Binta Zabiya shi ne Usman, sunan 
mahaifiyarta kuwa Hauwa'u, asalinsu Buzaye ne, mutanen 
garin Maradi cikin Jamhuriyar Nijar. 


Ilimin Binta Zabiya 

Hajiya Binta Zabiya ta yi karatun Alkur'ani, mai girma, 
amma ba ta yi nisa ba, ta bangaren karatun boko kuwa Hajiya 
Binta ba ta sami damar halartar makarantar boko ba. 


Sana'ar Binta Zabiya 
Hajiya Binta Zabiya tana saye da sayarwa duk da dai ba 
sosai take yi ba. 


Fara Kidan Binta Zabiya 

Hajiya Binta Zabiya ta tashi tun tana karama tana 
sha'awar wake-wake na ‘yan mata. A lokacin da Hajiya Binta 
Zabiya ta fada yawace-yawace ne ta fara bin “yan bori da kuma 
masu garaya. Daga nan ta koyi kidan garaya na ‘yan bori, sannu 
a hankali ta zama makadiyar garaya. 


Ire-Iren Wakokin Binta Zabiya 

Yawancin wakokin Hajiya Binta na bori ne wato tana yi 
wa ‘yan bori kida da waka ne, amma wani lokacin takan yi wa 
mutane daidaiku waka. 


105 


Abin Kidan Binta Zabiya 

Hajiya Binta Zabiya tana amfani da kayan kida ne da 
suka hada da garaya da kwarya da wuri da koko da Molo da 
kuntigi. 


Kungiyar Binta Zabiya ta Kida 
Binta Zabiya tana rera wakokinta ne a cikin kungiya 
wadda take yi wa Jagora da kuma 'yan amshi. 


Shuhurar Binta Zabiya 
Hajiya, Binta Zabiya ta shahara sosai, musamman a 
wajen 'yanbori da karuwai da mashaya har da manyan mutane. 


Iyalin Binta Zabiya 
Hajiya Binta Zabiya tana da ‘ya guda daya da jikoki 
masu yawa maza da mata. 


Rasuwar Binta Zabiya 

Hajiya Binta Zabiya ta rasu tana da shekara 83 a duniya 
a cikin shekara ta 1995, a gidanta da ke Kofar Kaura a garin 
Katsina. 


106 


5.0 MAKADAN KUKUMA 
Amadu Doka 
Ali Dansaraki 
Garba Supa 
Nasiru Garba Supa 


107 


5.1 AMADU DOKA (1934-2013) 
Suna da Asali da Haihuwa 

Sunan wannan makadi shi ne Amadu Musa, amma, 
saboda an haifi Amadu Doka a Tashar Doka a Kaduna sai aka 
koma ana kiran sa Amadu Doka. An haifi Amadu ne a ranar 23 
ga watan Febrairu, 1934. 

Sunan mahaifinsa Malam Musa, sunan mahaifiyarwa 
kuma A'ishatu. 

Asalin iyaye da kakannin Adamu Fulani ne na Kauran 
Namoda daga Zamfara. Amadu Malam Sulaiman Bazamfare ya 
zo Zariya lokacin Sarkin Zazzau Ibrahim Kwasau inda soyayya 
ta hada su. Bayan zama ya yi dadi sai Malam Sulaiman ya yi 
aure a gidan Sarkin Zazzau har ya sami 'ya mace, aka sa wa 
yarinyar suna A'ishatu. Daga nan suka tashi suka tafi Jama'a 
suka zauna a wurin. A Jama'a ne Malam Sulaiman ya kara 
auren wadansu matan guda biyu daya sunanta Fatsuma, daya 
kuma sunanta A'ishatu, to ita Fatsuma ita ce ta haifi Malam 
Musa shi kuma ya haifi Amadu Doka. 

Ita kuma A'ishatu ta haifi Abdullahi da Ibrahim da 
Hauwa da Abubakar. 

Bayan haihuwar Amadu Doka a Tashar Doka, Kaduna 
mahaifinsa da yake ma'aikacin Gwamnati ne wato 'Fanchman' 
na Railway wanda kuma ya taba yin soja, bayan gama yaki ne 
aka mai da shi 'Fanchman' sai aka kai shi Tashar Guga kusa da 
Shika ta kasar Zazzau. A lokacin Malam Musa ya haifi 'ya'ya 
maza guda biyar wato Abubakar da Umaru da Abdullahi da 
Amadu da kuma Ali. Allah ya yi wa Malam Musa rasuwa a 
tashar Guga. Allah ya gafarta masa. 

Mahaifiyar su Amadu Doka ta yi wani aure inda ta auri 
Garba Mai'unguwar Kurmi. Daga baya aka dauki Amadu Doka 
aka kai shi wani kauye kusa da Gimba wato garin mahaifiyarsa, 
a lokacin yana dan shekara 9 zuwa 10. 

Amadu ya taso ne a wani kauye mil-goma tsakaninsa da 
cikin garin Gimba. Ya kuma zauna a wajen wan mahaifiyarsa 
wanda suke uwa daya uba daya, sunansa Malam Musa. Malam 
Musa makarancin Alkur'ani, mai girma ne. Malam Musa ya yi ta 
kokarin cusa wa Amadu fahami domin ya sami karatu. 


108 


Bishiyar Nasabar Amadu Doka 
Malam Sulaiman Bazamfare = Fatsuma 


Malam Musa 


| | | 
Abubakar Umaru Abdullahi Ahmad Ali 
Doka 


Ilimin Amadu Doka 

Amadu ya yi karatun allo har sai da ya yi saukar 
Alkur'ani, mai tsarki tushi uku. Amadu ya kuma yi karatun 
littattafai kamar kawa'idi da ishmawi da iziyya da kurdabi da 
hadisan Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi. Duka ya yi wannan karatu a hannun Malam Musa 
wan mahaifyarsa. 

Har wa yau kuma Amadu ya zauna a garin Majiya inda 
ya kara samun karatun Alkur'ani mai girma. 

Amadu Doka bai yi karatun boko mai zurfi ba, hasali ma 
an sa shi makarantar firamare ne yana yaro karami a zamansu 
na Kaduna, unguwar Doka. Lokacin da kuma suka koma 
Tashar-Guga da zama ba asa shi makarantar boko ba. 


Sana'ar Amadu Doka 

Bayan da Amadu Doka ya dawo daga bidar ilimi ya 
koma Kaduna sai ya kama noma gadan-gadan, kuma da ma 
yana da gonaki da yawa. Amadu Doka yakan noma dawa da 
gero da masara da shinkafa da sauran abubuwan marmari, 
amma ya fi yin noman shinkafa. Haka kuma Amadu yana da 
babban gida na masaukin baki wanda ya sa wa suna Amadu 
Doka Guest Inn. 


Kida da Waka a Wajen Amadu Doka 
Amadu Doka bai gaji kida da waka ba, ya yi haye ne. 


Fara Wakar Amadu Doka 


109 


Amadu Doka ya koyi waka ne a wajen wani almajirinsa 
mai suna Mamman Nazina Shata wanda yake koya wa karatun 
Alkur'ani da na ilimi. Shi Mamman Nazina makadi ne wanda ya 
yi barantaka a wajen Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina, kuma 
shi ma makadin Kalangu ne wanda Usman Maikalangu yake 
kada masa, sannan kaninsa, Sule Kwango yana yi masa amshi. 

Mamman Nazina Shata ya shirya tafiya yawon kida 
Doka ya nemi izini a tafi da shi. Da suka je tashar Jirgin Kasa sai 
ba jirgi zuwa Minna sai da safe domin haka suka kara kwana a 
Kaduna, amma a gidan Sarkin Barnawa. 

Sarkin Barnawa na saukar da su sai ya shirya yammaci 
na waka, amma sai mai kalangu da mai amshi suka kamu da 
zawayi. Wannan ne ya sanya Amadu Doka ya zama mai amshin 
waka. 

Wani gindin waka da suka yi amshi da shi a wannan 
dare na waka shi ne: 

G/Waka: Haka nan ne Mamman Nazina kwana waka. 


Kashegari su Amadu Doka suka nufi Legas. Kuma sun 
yada zanguna a Minna da Jaba da Ilorin kuma a wadannan 
wuraren suka dinga taba waka. 

A garin Jaba ne wata makadiya ta kukuma, Ba'u Gusau 
ta ba Amadu Doka kyautar wata ‘yar kukuma karama wadda 
ake kira Jaroro kuma ana tokare ta da dan tsinken ashana. 

Daga lorin Amadu Doka ya dawo gida Kaduna sai kuma 
ya hadu da wani makadi, idi Nakumbo, makadin Sardauna, 
Alhaji Amadu Bello. Amadu Doka ya shige cikin kungiyarsa 
wadda ta hada: 


Idi Nakumbo - Jagora 
Alin Maijimilla - Kida 
Habibu Sakarci - Kida 
Ya'u Balori - Kida 
Garba Tirela - Kida 
Hassan Natabawa - Kida 
Amadu Doka - Kida 


A wani daren Juma'a Idi Nakumbo yana waka tare da 
yaransa a gidan Sardauna a Kaduna, sai Sarakuna ya tafi kusa 


110 


da yaran nasa, ya nuna Amadu Doka ya ce “wannan ya dakata 
bata maku kida shi kai. Amadu yana jin Sardauna ya yi 
wannan magana sai ya ji ba dadi, ransa ya baci. 

Bayan da Idi ya gama daren Juma'a, Sardauna yana 
sallamar su, sai ya ce wa Idi Nakumbo, wannan bako na cikinku 
fa?” Idi Nakumbo ya ce, tare muke da shi, kuma sunansa Amadu 
Doka. Ana jin sunan sai aka barke da dariya, su Sarkin Fada da 
su Zagi da su Sallaman Sardauna da su Ali Sarkin Mota da 
sauran mutanen gidan Sardauna. Daga wannan daren juma'a 
ne Amadu Doka ya sami wani babban matsayi, babu mai fadin 
sunansa sai dai Mai sunan Baba, kuma babu inda ba ya shiga a 
cikin gidan Sardauna. 


Ire-Iren Wakokin Amadu Doka 

Amadu Doka yana cikin yi wa wasu makada amshin 
waka sai ya balle, ya kama nasa hauji, ya soma nasa kida da 
waka. A hankali, a hankali, har Allah ya sa ya kware, ya zama 
babban makadi. Ta wannan hanya ya yi wa kida haye, ya sako 
yawon almajiranci ya kama waka, kuma ga shi dan ma'aikacin 
Railway mai daraja. Kaddara ta riga fata. 

Wani kuma abin lura a nan shi ne, Sardauna, Alhaji 
Amadu Bello ya karfafa wa Amadu Doka sha'anin waka, ya ba 
shi goyon baya dari bisa dari. Wannan ya ba Amadu Doka 
shirya wakoki nagartattu, masu ma'ana. 

Amadu Doka ya zama makadi ne na kadaita wanda 
kuma yake shirya waka ta hanyar kire, kuma yana yi wa kowa 
da komai waka a matsayinsa na makadi game-gari. 

Daga cikin wakokin Amadu Doka na farko-farko akwai: 


- Wakar “Duniya Sakatil Mauti’ 

- Wakar “Yan almajiran Jihar Arewa’ 

- Wakar ‘Alhaji Mamman Aminu Sarkin Zazzau' 

- Wakar “Soja’; dikin dikin sai jaki, 

- Wakar ‘Audu bako, Gwamnan Kano na Farko: ‘Sarkin Noma 
Haji Audu Bako’. 


Wasu Wakokin Amadu Doka sun Hada da: 


111 


Wakar Sarkin Musulumi Abubakar 
Wakokin Sarduna, Alhaji Amadu Bello 
Wakar Amadu Ahidjo, Shugaban Kasar Cameroon 
Wakar Sarki Alhaji Abdullahi Bayero, Kano 
Wakar Hajiya Aminatu 

Wakar Hajiya Hadizatu, Matar Iya Sa'idu 
Wakar Mamo Challaram 

Wakar Teku 

Wakar Sarkin Zazzau Shehu 

Wakar Sarkin Kano Ado Bayero 

Wakar Alhaji Sunusi Dantata 

Wakar Saje Usaini U.D.K 

Wakar Jihar Kaduna 

Wakar Wakilin Tsabtar Kano 

Wakar Sarkin Daura Muhamamdu Bashar 
Wakar ‘Yar Turakin Sakkwato (A wannan waka ya yi dami 
ne na raujin Alhaji Mamman Shata Katsina). 
Wakar Janar Ibrahim Babangida 

Wakar Janar Haladu Balarabe 

Wakar Janar Magoro 

Wakar Janar Wushishi 

Wakar Janar Audu Shallam 

Wakar Alhaji Haruna Danja 

Wakar Alhaji Shehu Wakilin Ofis 

Wakar Hajiya Goshi Ta Gidan Bami 


Abin Kidan Amadu Doka 


Alhaji AAmadu Doka ya yi amfani da abin kida na 


kukuma ne. Kuma ya fara kada ‘yar karamar kukuma da ake 
kira Jaroro wadda Ba'u Gusau Maikukuma ta ba shi, kamar 
yadda aka nuna a baya. 


Iyalin Amadu Doka 


112 


Alhaji Amadu Doka yana da matan aure da yaya da 
kuma jikoki kimanin talatin da shida (36). 


Dagacin Unguwar Abakwa 

Hakimin Gundumar Abakwa, Falakin Zazzau, Alhaji 
Ibrahim Abba Kura ya nada Alhaji Amadu Doka sarauta ta 
Dagacin Unguwar Abakwa. 
Rasuwar Amadu Doka 

Alhaji Amadu Doka ya rasu da Magriba, ranar Litinin 7 
ga watan Janairu, 2013 kuma an rufe shi a Makabartar 
Bashama Road, Tudun Wada, Kaduna. Allah ya gafarta, ya yi 
masa rahama. 


Amadu Doka 


5.2 ALI ADAMU DANSARAKI (1919-2003) 
Sunan Yanka na Dansaraki 


113 


Sunan yankan wannan makadi shi ne Aliyu dan Adamu 
dan Tanko. Ali ya sami lakabin Dansaraki ne a lokacin da yake 
yin waka saboda ya yi wa sarakai wakoki kuma yana girmama 
su matuka. 


Asalin Iyayen Ali Dansaraki 

Kakan Ali, Tanko Takatsa, wanda ake iya tunawa da 
sauri, mutumin garin kambiri ne a unguwar Bagudo a cikin 
Karamar Hukumar Safana, Jihar Katsina. Tanko manomi ne 
shahararre a wannan yanki, ba inda sunansa bai ratsa ba. 
Manomi ne wanda ya cim ma matsayi na noman dubu. Allah ya 
albarkaci Tanko da zuriyya da suke zaune a tsari na zaman 
gandu. 


Bishiyar Zuriyayyar Tanko ita ce: 
Tanko 


Adamu = Fatsuma 


] 


A'isha Bature Ali Muh 'Yarmala Goma Gwamma 
Indo (Dansaraki Sani m (CYar’auta) 
(Dela) ) 


A lokacin da Malam Adamu, mahaifin Ali, ya fara kafa 
iyali sai ya koma garin ’Yamfa da ke kasar 'Yankara a Karamar 
Hukumar Faskari ya zauna tare da iyalinsa bisa umurnin 
mahaifinsa, Malam Tanko. 

A garin 'Yamfa Malam Adamu ya ci gaba da noma 
gadan-gadan, kafin wani lokaci ya zama babban manomi. A 
kuma 'Yamfa ne Malam Adamu ya haifi Aisha (Delu) da Goma 
da kuma Gwamma. 


Haihuwar Ali Dansaraki 

An haifi Ali Dansaraki a shekarar 1919 a garin Kambiri, 
cikin Karamar Hukumar Safana, a Jihar Katsina. 

Ali yana cikin shekara ta shida (6) da haihuwa 
mahaifinsa Malam Adamu dan Malam Tanko ya yiwo kaura 
zuwa garin 'Yamfa ya zauna. 


114 


Kuruciyar Ali Dansaraki 

Ali Dansaraki ya yi kuruciyarsa ne a zama na garin 
'Yamfa. Ali ya tashi yaro mai kazar-kazar, mai kwazo, mai 
bajinta, yakan ci galaba a duka abin da ya sa a gaba zai yi. Ali ya 
zama jarumi kamar yadda Hausawa, bayan zuwan Musulunci, 
suke kallon yawancin mutane da aka rada wa suna Ali. Ba 
kasafai Ali yake zama raggo ba. 

Ali Dansaraki ya yi wasanni na kuruciya na lokacinsa, 
kamar kokawa. Haka kuma ya yi yawon farauta, a lokacin ne 
ma ya nuna shi ba mai tsoro ne ba, musamman ba ya jin 
shakkar zura hannunsa a rame domin ya takalo dabba, wani 
bin ma yakan ci karo da maciji, su yi artabu, ya kashe macijin. 

Har wa yau kuma Ali jarumi ne matuka a fagen ayyukan 
noma, za a iya siffanta shi da gojen noma ko Kauran Noma. A 
bisa wata alada ta mutanen kasar Faskari, akan tara auduga 
idan aka cim ma kakarta a garin Faskari ne, a nan ne ake da 
sikeli. Samari, majiya karfi ne a kowace nahiyya ta Faskari suke 
yin dakon auduga zuwa Faskarin. 

Tun Ali yana dan shekara goma (10) yake dakon auduga 
daga 'Yamfa zuwa Faskari ana sallamar sa, kuma yakan iya 
tafiya ko da kuwa shi daya ne, sai dai kawai ya dinga 'yan 
wake-wake. Aliyu takobin daga! Dare ko tsakiyar rana ba su 
hana Ali tafiya shi kadai. Wasu abokan kuruciyar Ali Adamu 
sun hada da Dankari da Alhaji Garba da Haruna da Malam Idi 
Ladan Sabon Gari, 'Yankara da Alhaji Musa 'Danboko 
Mai'unguwa da kuma Abdu Maiko. 

Ali Dansaraki ya yi wasanni na samartaka kamar 
wasannin dandali na samari da 'yanmata da wasan kalankuwa 
da wasan asauwara da sauransu. A irin wadannan wasanni, Ali 
ya dauki gabata. Budurwa ba za ta zabi wani saurayi ba sai Ali 
ya amince, kuma bako ba zai shigo ya nemi budurwa a 
haujinsa. 


Fara Waka a Wurin Dansaraki 


115 


Aliyu Adamu, kamar yadda aka bayyana a baya, 
iyayensa ba makada neba, domin Ali bai gaji kida ba. 

Ali ya fara nuna baiwarsa ta waka tun a lokacin da yake 
yin aikace-aikace na karfi, tun ma ba lokacin da yake dakon 
auduga zuwa Faskari ba. Kuma abokan Ali sun fahimci 
shaukinsa da waka a lokutan bukukuwansu na samartaka. A 
irin wadannan lokuta Ali yakan dinga rera wakoki daban- 
daban, abokan nasa suna sauraro. 

Ali ya fara shirya waka tare da rea ta a lokacin da aka 
nada abokinsa Malam Idi Ladan ya zama Sarkin Samari. 
Abokan nasa ne suka nemi izini wajen Malam Adamu, mahaifin 
Ali, domin Ali Dansaraki ya yi wa Sarkin Samari waka. Ta haka 
Ali ya yi wakoki da yawa da yarda da amincewa mahaifinsa, 
Malam Adamu. 

Tun daga wannan lokaci Ali Dansaraki ya shiga 
shiryawa da rerawa da sadar wakokin baka. Ali ya yi wakoki na 
Asauwara da yawa. Wasu daga cikin wakokin Ali Dansaraki na 
farko su ne: 

- Wakar Alhaji Karmanji Manomi 
- Wakar Alhaji Abdu Mairuwa 
- Wakar Arne na Shigu 


Abin Kidan Ali Dansaraki 

Ali Dansaraki ya fara amfani da ganga wadda Abdu 
Maiko yake kadawa, shi Ali yana yin waka. 

A wata tafiyar kida da Ali ya kai a garin Dandume sai ya 
hadu da Bawa Maikukuma Dandume, sai nan take Ali ya yi 
sha'awar kukuma har ya nemi Bawa ya fansar masa da tasa, shi 
kuma ya hada wata. Da Ali ya sayi kukumar, sai ya mika wa 
Abdu Maiko. Daga nan ne Ali Dansaraki ya koma amfani da 
kukuma. 


Ire-Iren Wakokin Dansaraki 


116 


Ali Dansaraki makadi ne na kadaita wanda kuma yake 
yin waka ta hanyar kire. Bisa wannan tsari ne Ali Dansaraki ya 
yi wakokin: 

- Manoma da makiyaya 

- Mahauta 

- Masu sarauta, sarakai da hakumai da sauransu 
- Maaikata 

- Alkalai 

- Attajirai 

- da sauransu 


Daga cikin wakokin da Ali Dansaraki ya yi akwai: 
Wakar Sir Amadu Bello, Sardaunan Sakkwato 
Wakar Hakimin Fasakari Kogo Ibrahim 
Wakar Sarkin Katsina Usman Nagoggo 
Wakar Yarin Sarkin Katsina 
Wakar Alhaji Muhamamdu Sanusi Dangwate 
Wakar Alhaji Marafa Danbaba Sakkwato 
Wakar Muhammad Ahmad 
Wakar Wamban Daura Alhaji Muhamamdu Bashir 
(Sarkin Daura) 
Wakar Alhaji Bello Kontagora 
Wakar Sarkin Minna, Faruku Ummarun Faruku 
Wakar Alhaji Bugudu Bidda 
Wakar Sarkin Zazzau 
Wakar Dan'iyan Zazzau 
Wakar Rabi'u Gwamna Ghana 
Wakar Sarkin Yamai, Alhaji Dangura 
Wakar Alhaji Amadu Ahidjo 
Shugaban Kasar Cameroon 


Kungiyar Ali Dansaraki ta Kida 

Kungiyar kidan Ali Dansaraki ta farko ita ce wadda ta 
hada: 
Ali Dankaraki - Jagora 


117 


Abdu Maiko - Kidan Ganga 
Kungiyar Ali Dansaraki ta biyu ita ce wadda ta kunshi 
wadannan mutane: 


Ali dansaraki - Jagora 

Abdu Maiko 'Yankara - Kidan Kukuma 
Dan’auta Danja - Kidan Kwarya 
Labbo Maikalangu - Kidan Kalangu 
Sanda Maikukuma - Kidan Kukuma 
Zabo maikwarya - Kidan Kwarya 
Lawai na Zabo - Sankira 

Alhaji Garba Dolo - Sankira 
Danbarau Kuryar Madaro - Kidan Kalangu 
Abdu Karo Bilbis - Kidan Kalangu 
Muhammadu Sani Ali - Direba 


Iyalin Ali Dansaraki 
Allahu, subhanahu wa ta'ala, ya azurta Alhaji Ali 

Dansaraki da matan aure wadanda wasu suka rabu, wasu 
kuma suka yi masa takaba da kuma “yaya da yawa. Ga 
bayaninsu kamar haka: 
i) Rahamu Mutuniyar Gyauri, Faskari wadda ta haifi ’ya’ya da 

suka hada da: 

Ibrahim (Danmalam) 

Mairo 

Zulai 

Uwani 


ii) Hajara Mutuniyar 'Yankara wadda ta haifi: 
Ladidi (Hajara) 
Muhamamdu Sani 
Mariya (Lurai) 
Muhammadu Kabiru 
Muhammadu Aminu 
Zuwaira 
Muhamamdu Hamisu 


118 


Wasila 
Rahane 
Lubabatu 


iii) Zainabu, Abu, Innar Babari, Mutuniyar 'Yankara wadda ta 
haifi: 
Abdulmuminu (Kurma) 
Tsakare 
Fatima (Magajiya) 
Ali (Babale) 


iv) Fatima Mutuniyar Sheme wadda ta haifi: 
Yahaya (Karama) 
Abdul Basiru 
Hassan 
Binta 


v) Halima Katsina (ta rasu) wadda ta haifi: 
Murja 
Ritaya Daga Waka 

Alhaji Ali Dansaraki ya sami kimanin shekaru arba'in da 
takwas (48) yana rera wakoki. Ali ya shiga fagen kida ne a 
shekara ta 1944. 

A cikin shekara ta 1992 ya yi ritaya daga rera wakoki, 
sannan kuma a shekarar 1995 ya tattara dukkan kayan da ake 
yi masa kida da su ya kone su. 

Daga wannan lokaci ne Alhaji Ali Dansaraki ya tattara 
hankalinsa wajen ayyukan gona, kuma sai da ya zama Sarkin 
Manoma kuma a duk fadin 'Yankara babu manomi kamarsa. 


Magajin Ali Dansaraki 

A lokacin da Ali Dansaraki ya yi ritaya dansa 
Muhamamdu Sani sai ya nuna sha'awarsa ta ya gaji mahaifin 
nasa, kuma har ya fara yin nasa wakokin. Amma bayan da 


119 


mahaifin nasa, Ali Dansaraki, ya kone kayan kidan sai ya 
dakushe azamar Muhammadu Sani. 


Rasuwar Ali Dansaraki 

Alhaji Ali Dansaraki ya rasu a cikin shekara ta 2003, 
ranar Alhamis, bayan ya yi fama da rashin lafiya ta tsawon 
shekara daya. Allah ya gafarta masa. 


Ali Adamu Dansaraki | 


5.3 GARBA SUPA (1954-1989) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 

Sunan wannan makadi shi ne Garba Supa kuma ya sami 
lakabi na Supa ne a dalilin idan ya fara yin waka ba ya gajiya 
sai ake kiran sa Super Automatic. Daga nan ne wannan suna ya 
bi shi. 


Iyayen Garba Supa 

Sunan mahaifin Garba Supa shi ne Alhaji Tukur 
Abdullahi, sunan mahaifiyarsa Halima, amma ana yi mata 
lakabi da Wazata, asalinsu Kutumbawa ne, mahaifinsa yana 
kidan noma, shi ma ya gaji kidan ne daga wajen nasa mahaifin 
wato kakan Garba Supa. 


120 


Shekarar Haihuwar Garba Supa 

An haifi Garba Supa a wani kauye da ake kira Lakwaya 
da ke Karamar Hukumar Gwarzo cikin Kano a shekara ta 1954. 
Haka kuma Garba Supa dan fari ne a gidansu. 


Ilimin Garba Supa 

Mahaifin Garba Supa bai saka shi a Makarantar Allo da 
wuri ba, sai da yayan mahaifinsa ya dauke shi tare da yaransa 
ya kai su Makarnatar Allo. Garba Supa ya yi karatu a wajen 
wani Malami da ake kira Malam Shehu Danlegas da yake zaune 
a Kano. Garba Supa ya yi karatu daidai gwargwado. Dangane 
da ilimin boko kuwa, Garba Supa bai sami damar halartar 
Makarntar Boko ba, amma daga baya ya shiga yaki da jahilci, 
lokacin da yake zaune a Fagge cikin birnin Kano, saboda haka, 
ya iya karatun da rubutu na Hausa. 


Sana'ar Garba Supa 
Garba Supa manomi ne. 


Fara Kidan Garba Supa 

Garba Supa yana dan shekara biyar zuwa shida yake bin 
mahaifinsa wurin kidan noma, har zuwa wajen shekara goma 
sha uku Garba Supa sukan tafi da mahaifinsa wurare daban- 
daban inda aka gayyace su domin kida. Daga nan kuma sai 
Garba Supa ya tafi karatun allo, sai wata rana yana yawo bayan 
an tashi daga makaranta sai ya ga 'yan kwambulo makadan 
bandariya suna kidansu, bayan sun gama kidan nasu, sun tafi 
sai Garba Supa ya je ya sawo kayan hada abin kida, ya hada 
abin kida na kukuma ya fara kida. Wadannan makada su ne 
suka kara yin tasiri a kan Garba Supa ya fada harkar kida. Har 
ya hadu da Amadu Gantsaf ya dada koyon harkokin kida. 
Wannan haduwa ta taimaka wa Garba Supa ta hanyar lakantar 
sirrin kida. A hankali Garba Supa ya kware a kidan kukuma 
kuma ya yi suna a ciki. 


121 


Matsayin Kida a Wajen Garba Supa 
Kida a wajen Garba Supa gado ne, ya gaji kidan daga 
wajen mahaifinsa wanda ya yi kidan noma. 


Ire-Iren Wakokin Garba Supa 
Garba Supa ya yi wakokin da suka hada da: 
- Wakokin sarakuna 
- Wakokin 'yankasuwa 
- Wakokin sauran jamaa 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin sauran abubuwa. 


Abin Kidan Garba Supa 
Garba Supa yana amfani da kukuma da kalangu. 


Garba Supa 

Yanayin wakokin Garba Supa ya rera wakoki ne a 
matsayi na kadaita, kuma yana yin wakoki ne nan take ta 
hanyar kire. 


Masu Taimaka wa Garba Supa 

Garba Supa yana da yaran da suke taimaka masa da 
suka hada da: Mati na Garba da Garba Sakkwato da Sani na 
Garba, wadannan su ne masu yi masa sankiranci. 


Sai kuma makadansa na kalangu da suka hada da: 
Alhaji Audu da Nayaya da Muhammadu Dangaga da 
Muhamamdu Nakafalla. 


Rasuwar Garba Supa 

Allah ya yi wa Garba Supa rasuwa a watan Azumi, 28 ga 
watan Ramadan, 1409 Hijiriyya wanda ya yi daidai da 27 ga 
watan Afrilu, 1989. Alhaji Garba Supa ya rasu ne a yayin wani 
hadari da ya yi a kan titin Jogana zuwa Kano a cikin motarsa. 
Allah ya jikan sa. 


Iyali da Shuhurar Garba Supa 


122 


Garba Supa ya auri mata hudu, kafin mutuwarsa ya 
rabu da daya akwai Mariya ita ce matarsa ta fari mutuniyar 
Kazaure ce. Ta haifa masa babban dansa Nasiru, sai Hajiya 
Jummai “yar Unguwar Fagge ce ta haifa masa 'ya'ya guda uku, 
su ne Muhamamdu Kamal da Muhammadu Buhari da 
Muhammadu Faisal. Sai matarsa ta uku Zuwaira “yar asalin 
garin Katsina ce, kuma ta haifa masa 'ya'ya biyu Muhamamdu 
Murtala da Nana Marsiyya sai matarsa ta hudu Atine ‘yar asalin 
garin Gwarzo ce ta haifa masa da daya wato Nafi'u. 

Alhaji Garba Supa ya sami karbuwa a wajen alumma 
daban-daban na gida Nijeriya da makwabtanta irin su Nijar. 


Magajin Garba Supa 

Babban dan Alhaji Garba Supa daga cikin maza rayayyu, 
Nasiru Garba Supa, shi ne Allah ya kaddara masa ya zama 
halifa na mahaifinsa, Garba Supa. Wannan ne ya sanya wasu 
ma suna kiran Nasiru da Dansupa. 


Garba Supa 
5.4 NASIRU GARBA SUPA (1977-) 
Sunan Makadi 


Sunan wannan makadi shi ne Muhammadu Nasiru dan 


Alhaji Garba Supa. Ana yi wa Muhamamdu Nasiru lakabi da 
Otimatik domin ya iya waka bisa tsarin gado kuma ta hanyar 
koyo da biyayya da kuma kwazo da himma da dauriya. 


123 


Asalin Nasiru Garba Supa 

Sunan mahaifin Nasiru shi ne Alhaji Garba Supa dan 
Alhaji Tukur. Kakannin Nasiru Supa sun dade suna zaune a 
garin Gwarzo a wani kauye mai suna Tuba, kasar Danshado. 
Amma shi Garba Supa bisa asali daga Kutumbawa ne. 
Kutumbawa mutane ne da suka yi mulkin Kano tun kafin 
zuwan Fulani. A yau akwai dangin iyaye da kakannin Supa na 
wajen uba da suke zaune a garin Tuba. Mahaifiyar Nasiru kuwa 
ita ce Mariya, ita kuma mutuniyar Kazaure ce (Hira da Nasiru, 
1999). 


Kakan Nasiru Alhaji Tukur makadin manoma ne wanda 
yake sananne a garin Tuba. Alhaji Garba Supa ne ya baro 
Gwarzo ya dawo cikin Kano da zama. 


Abdullahi 
Alhaji Tukur 


Alhaji Garba Supa 


Muhammadu Nasiru 

Dansupa 

Muhammadu Kamal 

Muhammadu Buhari 

Muhammadu Faisal 

Muhammadu Murtala 
- Nana Marsivva 


Shekarar Haihuwar Nasiru 
An haifi Nasiru a Kano cikin Unguwar Fagge, Layin Bola, 
a gida mai lamba 296 a shekarar 1977. 


Kuruciyar Nasiru Supa 

Nasiru ya yi kururuciya a cikin maraici, musamman 
mahaifinsa ya rasu ranar 27 ga watan Afirilu shekarar 1989 
wanda a lokacin Nasiru yana dan shekara shabiyu (12). Ya 
shiga cikin wani matsanancin hali na rayuwa, bayan rasuwar 
mahaifinsa sakamakon mahaifiyarsa ta yi aure kuma ba ta kusa 


124 


da shi, sannan kuma babu wanda yake kulawa da shi. Ta kai 
wani lokaci makwabtansu ne suke taimaka masa da abinci. Su 
uku ne a wurin mahaifiyarsu. Jamila ita ce ta farko sai 
Mustapha na biyu sannan sai Nasiru, amma da Jamila da 
Mustapha duk sun rasu sai ya kasance saura shi kadai. Nasiru 
yana da kanin mahaifinsa mai suna Isa, amma ya yi burus da 
shi, saboda haka a wannan lokacin ya sha wuyar rayuwa. 


Karatun Addinin Musulunci na Nasiru 

Nasiru ya yi karatun Alkur'ani na allo a garin Jogana 
sannan ya ci gaba da karatun Islamiyya a Unguwar Fagge, Kano 
inda ya karanta Kawa’idi da Ishmawi da Arba'una Hadis da 
sauransu. 


Neman Ilimin Nasiru na Boko 

Nasiru ya yi karatun boko inda ya fara karatu a 
Makarantar Firamare ta Kurna, Kano a lokacin suna zaune a 
Fagge. Ya yi aji biyu, daga baya kuma da iyayensa suka koma 
Jogana sai ya karasa karatunsa na Firamare a Jogana, Kano. 
Nasiru ya gama aji shida a shekarar 1992, sai ya baro Jogana ya 
dawo gidansu na Fagge da zama kuma ya shiga Makarantar 
gaba da Firamare ta Kuka daga 1992 zuwa 1999. 


Yanayin Fara Wakar Nasiru 

Nasiru Supa ya gaji kida a wurin mahaifinsa Alhaji 
Garba Supa amma kuma ba a wurinsa ya koyi kida da waka ba. 
Ko da Alhaji Garba Supa yake waka, shi Nasiru yana dan yaro, 
kuma ma bai taba ganin mahaifinsa yana waka a zahiri ba, sai 
dai ya ji wakar tasa a cikin rediyo ko kuma a kunna kaset ko 
kuma ya gani a cikin talabijin. 

Nasiru suna tare da Abdu Jabir Dogari, sai ya tambaye 
shi ya za a yi shi ma ya hada masa tasa kukuma, sai Abdu ya ce 
masa ya samo fatar damo da koko da kusoshi ya hada masa. 
Shi kuma Nasiru ya samo su ya kawo masa, ya hada masa 
kukumar ya fara koyon yadda ake goga kukuma. 

Nasiru ya rika daukar tabarma yana tafiya daji yana 
dada koyon goga kukuma a kullum har ya zama duk da yana 
zuwa makaranta sai ya koma kukuma kawai yake koyo. Daga 


125 


nan Nasiru ya iya kukuma sosai har ya fi wadanda suka jima 
suna gogawa. Wani babban alamari shi ne, ga Nasiru ya iya 
kukuma amma bai iya waka ba. Ganin ya iya kukuma sai ya 
daina bin Abdu Jabir Dogarai, ya kama gaban kansa. Idan ya ga 
ana yin suna ko biki sai ya dauki kukumarsa ya je wajen yana 
gogawa yana fadin Allah ya raya, idan suna ne, amma idan ya 
fara waka sai ya rikice, kukuma ma ya kasa goga ta. 

Daga nan ne Nasiru ya yi tunanin ya rika sa kaset na 
wakar mahaifinsa yana saurare ko ya koya. Hakan kuma ya yi 
tun yana saurare yau da gobe sai ya fara bin wakar da haka 
kuma sai ya iya waka da kukuma, yana hada amon murya da na 
kukuma yana tayar da raujin waka. 

A lokacin da kanin ubansa, Isa Supa ya fahimci Nasiru 
ya soma lakantar waka sai ya janyo shi a jikinsa. Daga nan ne 
ya dinga kula da alamuransa yadda ya kamata, kuma ya rika 
fita waka da shi yana ganin irin abubuwan da suke yi. A 
wannan lokacin idan sun je waka ya yi waka sai ya gabatar da 
shi ya ce ga kuma dana dan marigayi Garba Supa, sai masoyan 
babansa su rika ba shi kudi da sutura, shi kuma ya rika kai wa 
mahaifiyarsa tana sa masa albarka. 

Bayan rabuwar Nasiru da babansa Isa Supa sai ya fara 
yin waka bisa haujinsa tun da Allah ya sa ya iya, kuma aka 
rinka kiran sa waka wuri-wuri. Nasiru ya fara tun ba shi da 
makada zaunannu, har Allah ya sa ya samu. 

Wakar Nasiru Supa ta farko ita ce wadda ya yi wa 
'Dansule Mailemu Jogana. 


Kungiyar Nasiru Supa 
A kungiyar Nasiru Garba Supa ta kida da waka akwai: 


Nasiru Dansupa - Jagora 

Habu Kasim - Wazirin waka 
Kabiru - Kida 

Kamal (Kanin Nasiru) - Mai tara kudi 
Shehu - Kida 

Ali - Kida 

Isa - Kida 

Garba Atabuda - Kida 

Tabo Fagge - Kida 


126 


Dangarkole Fagge - Kida 
Magaji - Sankira 
Lawan Danmaiwaka - Sankira 


A halin yau, Alhaji Nasiru Supa ba ya tare da wasu daga 
cikin wadannan mataimaka, kuma wasu sababbin sukan shigo 
kungiyar ta Nasiru Supa. 


Kayan Kidan Nasiru 

Nasiru Supa yana kida da kukuma ne, kuma kayan da 
ake hada kukuma sun hada da Isga da Fatar Kada da karo da 
koko da kusoshi da kuma itace. 

Daga baya Nasiru Supa ya gwama kukuma da kidan 
kalangu da kuntuku, da kuma wani lankwasasshen itace mai 
suna hurya da ake kada kalangu da shi. Shi kuwa kuntuku da 
‘yar gula ake kada shi, gula kuma wani karamin itace ne siriri 
mikakke. 


Yanayin Aiwatar da Wakar Nasiru 
Nasiru Supa makadi ne na kadaita wanda yake shiryawa 

da kullawa da rera waka shi kadai. Makadi ne kulli -kari - 
rakiya -bayayyeniya +kiďa. Nasiru Garba yana koda kansa da 
kansa a dan da yake cewa: 

Ni ne Nasiru Dansupa, 

Don ba ni daaiki sai waka, 

Nasiru ga ni ina gado, 

Ya Allah ka jikan Supa, 

Alhaji Garba Babanmu, 

Jitandara Uba Nasiru, 

Ai ni ne Nasiru Dansupa, 

Allah gafarta wa babanmu. 

(Nasiru Supa, “Bakandamiya') 


Sunayen Wasu Wakokin Nasiru Supa 


- Wakar ‘Kungiyar “Yan Gurasa' 
- Wakar ‘Mai nema ga Allah’ 
- Wakar Ladabi da Biyayya’ 


127 


- Wakar ‘Saurare’ 
- Wakar ‘Duniya Labari’ 
- Wakar ‘Wanda Allah ya bawa’ 
- Wakar “Fulanin Toro’ 
- Wakar ‘Fulanin Karkara’ 
- Wakar ‘Mai gero mai dawa mai sandar dukan yunwa’ 
- Wakar ‘Mamu sai Yalwa’ 
- Wakar ‘Rabi Saniya, 
- Wakar ‘Asha shayi' 
da sauransu 


Iyali da Adireshin Nasiru Supa 
Nasiru Garba Supa yana da matan aure da 'ya'ya. Nasiru 
Dansupa yana zaune a gidansa a garin Jogana, Kano. 


Nasiru Garba Supa da 
Habu Kasim Wazirin Waka 


5.5 SABO SAYASAYA (1955-2014) 
Sunan Makadi 

Sunan Sabo Sayasaya na yanka shi ne Muhammadu 
Salisu, amma ana takaita sunan zuwa Sale, kuma ana kiran sa 


128 


Sabo tun yana jariri. Muhammadu Salisu ya sami lakabin 
Sayasaya a zaman da ya yi na garin Sayasaya. 


Iyayen Sabo Sayasaya 

Sunan Mahaifin Sabo Malam Ya'u Wanda kuma shi ne 
Babban Limamin garinsu. Sunan mahaifiyar Sabo shi ne 
Hafsatu. 


Shekarar Haihuwar Sabo Sayasaya 
An haifi Sabo Sayasaya a ranar Alhamis, shekara ta 
1955 a garin Fiddalami a cikin gundumar Albasu, Jihar Kano. 


Ilimin Sabo Sayasaya 

Sabo ya yi Makarantar Alkru’ani, mai tsarki, kuma ya je 
har gabas wato Maiduguri da Adamawa ya sami karatun 
Alkur'ani, mai tsarki da ilimi na littattafai na addinin 
Musulunci. Sabo bai yi karatun boko ba. 


Sana’ar Sabo Sayasaya 

Sabo ya taso gidan Malamai da gudanar da ayyukan 
noma. Wannan sana'a ta noma ita ce Sabo Sayasaya ya rike 
yana yi har ya zama manomi. A lokacin yarinta ya yi sana'ar 
kallo-kallo. 


Fara Kidan Sabo Sayasaya 

Sabo Sayasaya ya fara kida ne tun yana yaro karami, ya 
fara bin makada yana yi musu sankiranci, yana zuga su, yana 
kuma kalato musu bayanai a tsakanin mutane masu sauraron 
wakoki. Sannan a hankali, Sabo Sayasaya ya fara iya shirya 
kalmomi na waka, sai Allah ya yi masa budi, tunaninsa ya 
daidaita a kan yin waka. Sabo ya fara hada yara “yan uwansa 
suna yi masa kida yana waka. Daga nan Sabo ya hadu da Alhaji 
Garba Supa, har ya zama Wazirin Supa, zuwa wani lokaci suka 
rabu. Haka kuma ya zauna karkashin Alhaji Dr. Mamman Shata 
Katsina, shi ma ya zama tamkar Wazirinsa. 


Kungiyar Sabo Sayasaya ta Kida 


129 


Bayan da Sabo Sayasaya ya rabu da Alhaji Dr. Mamman 
Shata Katsina sai ya kama cin gashin kansa, ya zama mai 
jagorancin kungiyar kida ta kansa tare da yara masu taimaka 
masa wasu hidimomi na waka. Kungiyar Sabo Sayasaya ita ce: 


Sabo Sayasaya - Jagora 
Hassan Dankwairo - Kalangu 
Zubairu Lida - Kalangu 
Mukhtar Minta - Kalangu 
Haruna Zirga-Zirga - 

Lawan Waziri - Wizirin Sabo 


Abun Kidan Sabo Sayasaya 
Sabo Saya- Saya yana amfani da kayan kida na kukuma 
da kuma kalangu ne. 


Ire-Iren Wakokin Sabo Sayasaya 
Sabo Sayasaya makadi ne game-gari wanda yake yi wa 
kowa da komi wakoki. 


Rasuwar Sabo Sayasaya 

Allah ya yi wa Sabo Sayasaya rasuwa a shekara ta 2014, 
12 ga Fabrairu, a ranar Alhamis da karfe 4:30 na yamma. 

Allah ya gafarta masa, ya jikan sa. 


Iyalin Sabo Sayasaya 

Gidan Alhaji Sabo Sayasaya yana a garin Sayasaya cikin 
gundumar Albasu, Jihar Kano. Sabo ya bar matan aure guda 
biyu (2), Hauwa'u da Zaituna, da 'ya'ya guda goma sha uku, 
maza takwas (8), mata biyar (5). Su ne Muhammadu Bashir da 
Muhamadu Sani da Muhamamdu Dini da Muhammadu Hamisu 
da Muhammadu Sadisu da Usman da Ibrahim da Sabitu da 
Hannatu da Shamsiyya da Hafsa da Barkiya da Salamatu. 


130 


Alhaji Sabo Sayasaya 


Magajin Sabo Sayasaya 

Babban dan Alhaji Sabo Sayasaya, Muhammadu Bashir, 
ya fara kidan kukuma ne bayan rasuwar mahaifin nasa. Sannu 
a hankali ya kware, kuma a yau shi ne magajin Sabo Sayasaya, 
wato Alhaji Sale Ya'u. 


131 


6.0 Makadan Gangi/Caji 
Hamza Ibrahim Caji 

Bala Tamburawa Kano 
Wada Uban Maryama 
Surajo Mai'asharalle 


132 


6.1 HAMZA IBRAHIM CAJI (YA RASU 1946) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 

Sunan wannan makadi shi ne Hamza dan Ibrahim 
Marini. 


Asalin Mahaifan Hamza 

Mahaifan Hamza Caji “yan asalin garin Dausayi nea 
Karamar Hukumar Ungogo, Jihar Kano. Mahaifinsa Malam 
Ibrahim marinin baki ne. 


Haihuwar Hamza 
An haifi Hamza a kauye Dausayi na cikin Karamar 
Hukumar Ungogo, a Jihar Kano20, 


Ilimin Hamza Ibrahim Caji 

Kamar yadda Yusuf (1979:1-2) ya bayyana tun Hamza 
yana yaro karami aka kai shi yawon makarantar allo a Tajira. 
Hamza ya yi karatun Alkur'ani har ya sauke kuma ya shiga 
karatun littattafan ilimi da wakokin koyar da ilimin Musulunci 
na Larabci. Ta haka ne ya lakanci karatun Dala'ilu, ya haddace 
Ishiriniya da sauransu. 


Kida da Waka a Wajen Hamza Caji 

Hamza bai gaji kida a wajen mahaifinsa, Malam Ibrahim 
Marini ba, amma Yusuf (1979:1) ya nuna a iya fadar Hamza ya 
sami dosano na waka a wajen kakansa Makada Dugulo?!, 
mahaifin mahaifiyarsa. 


Fara Wakar Hamza Ibrahim Caji 

Hamza Ibrahim ya fara koyon kidan gangi ne na 
'yantauri ta kada dankuntukurun gangi. Allah ya ba Hamza 
hikima da azanci na shirya waka ta zuga da kambama mutum 


2 Ba a sami takamaiman lokaci ko sheakarar da aka haifi Hamza Caji ba, 
Yusuf (1978) wanda ya rubuta littafi a kan rayuwar Hamza Caji bai ayyana 
shekarar haihuwarsa ba. 

21 Dugulo makadin gangi ne kuma da shi ne aka yi kidan ginin badalar 
birnin Kano. 


133 


ta yadda zai dinga tsuma yana tumbatsa har ya dinga nuna 
waibuwa da siddabaru iri-iri. 
A cikin zubin kalmomi na wakokin Hamza na gangi 


yakan cusa kalmomi na kwarewa da kalmomi na cashewa da 
kalmomi na tumasanci da makamantansu. Ire-iren wadannan 
kalmomin ne ya yi ta amfani da su ga 'yantauri, manya da 
kanana, da sauran mutane, matasa, majiya karfi, da masu 
ayyukan jarunta daban-daban. 

Ta irin wannan tsari na zubin wakokin Hamza Ibrahim 
da nav’o’in salon jan hankali nasa ya kara wa kidan gangi wani 
suna, kidan caji. Kidan nan na caji, kida ne wanda yake 
tafarfasa mutum mai yaji, mai lakunkuna, ya cazu sosai ya 
dinga sakin waibuwoyinsa da zararsa a jaruntaka da fyauce 
tunanin alumma. Daga nan ne kuma Hamza Ibrahim ya sami 
sunan Hamza Caji. 


Hamza ya yi kidan caji a wurare daban-daban a cikin 
birnin Kano, da wasu manyan garuruwa kamar Ikko da Agege 
da Jos da sauransu. 


Ire-Iren Wakokin Kidan Caji na Hamza Ibrahim 
Hamza Ibrahim Caji ya yi wakokin caji iri-iri da suka 
hada da: 
Wakokin cajin 'yantauri 


Wakokin caji na mutane 
Wakokin caji na abubuwa 
Kamar fitila ko dorawa ko gyada da sauransu 
Wakokin caji na karuwai 
Wakokin caji na fadakarwa 
da sauransu 


Abin Kidan Hamza Caji 
Hamza Ibrahim caji ya yi amfani ne da gangar gangi 
wajen kidansa na caji. 


Kungiyar Kidan Caji ta Hamza Ibrahim 


134 


Hamza Ibrahim Caji yana da kungiyarsa ta kidan caji 
wadda ta kunshi: 


Hamza Ibrahim - Jagoba 
Inu Caji (Kaninsa ne) - Amshi 
Tani Caji - Amshi 
Dangama Caji - Amshi 
Usman Danfawa Caji -Amshi 


da sauransu 


Rasuwar Hamza Ibrahim Caji?? 
Allah ya yi wa Hamza Ibrahim Caji rasuwa a cikin 
shekara ta 1946. 


Magajin Hamza Ibrahim Caji 

Alhaji Inu Caji, kanin Hamza Ibrahim Caji shakiki, shi ne 
ya gaji halifar kidan caji ta Hamza Ibrahim Caji. 

Bayan Inu Caji akwai makada da mawaka da dama 
wadanda suka yi dani na raujin wakokin Hamza Ibrahim Caji 
tun ma ba sauran yara “yan kungiyar Hamza Caji ba. Haka 
kuma marubucin wakokin Hausa, Malam Aliyu Namangi shi ma 
ya sami tasirin raujin wakokin Hamza Ibrahim Caji, da 
sauransu. 


6.2 BALA TAMBURAWA KANO (1929-2006) 
Sunan Makadi da na Iyayensa 

Makada Bala Tamburawa shi ne Adamu dan Iliyasu dan 
Ibrahim. Mahaifiyarsa kuwa ita ce A'ishatu “yar Sulaimanu. 
Bisa asali iyayen Bala mutanen garin Tamburawa ne a Jihar 
Kano. 


Shekarar Haihuwar Bala Lakabinsa 


22 Sarkin Kano mai murabus, Alhaji Muhammadu Sunusi I, Halifa, ya kula da 
Hamza Caji a Matsayinsa na Mutum mai fasaha dan Kano. A duk lokacin da 
Hamza Caji yake cikin wata rashin lafiya Sarki Sunusi yakan tura a e a kula 
da shi tun ma ba a lokacin rashin lafiyar Hamza Caji ta kusa da ajalinsa ba. 


135 


An haifi Bala Tamburawa a garin Tamburawar Yamma a 
Karamar Hukumar Dawakin Kudu a Jihar Kano. A ranar Laraba 
a lokacin bazara dab da damina a shekarar 1929. Ana yi wa 
Adamu lakabi da Bala domin haihuwarsa da aka yi a ranar 
Laraba. Da ma Hausawa sukan kira wanda aka haifa ranar 
Laraba da lakabin Bala idan namiji ne. 


Karatun Bala Tamburawa 

Adamu, Bala ya tashi a cikin gata a hannun kakanninsa. 
Tun yana karami aka sanya Bala a Makarantar Allo. Bayan 
karatun Alkur'ani an koya wa Bala sana'ar gidansu ta gado ta 
fawa. Bala Tamburawa mutum ne mai kwazo sosai, mai fasaha, 
mai jarumta kuma tun yana karami yake son dogaro da kansa. 


Karatun Boko na Bala 
Bala Tamburawa bai yi karatun koko ba. 


Sana'ar Bala Tamburawa 

Bala Tamburawa ya riki sana'ar fawa ta gadonsu ne, shi 
mahauci ne na gado ba na haye ba. Ta haka ne ya riki yin tsire. 
A lokacin da Bala yake yin tsire duk Tamburawa babu kamar 
tugufarsa. Haka kuma Bala ya yi fice a kamun saniya. 

Bala ya je garuruwa da dama irin su Nguru da Kaduna 
da Lagos da Damagaram da sauransu saboda sana'arsa ta fawa. 

Har wa yau, Bala ya yi dambe da kokowa wasannin da 
suka zama kamar gado ga 'ya'yan mahauta. 


Yanayin Fara Kidan Gangi na Bala 

Alhaji Bala Tamburawa bisa asali makadin kalangu ne. 
Bala ya juya zuwa kidan gangi saboda wata rana ce ake yin 
wata takaddama da wani yaron Bala da Isyaku Maigangi. 
Bayan Isyaku yaji ana yabon Bala a fagen kida na kalangu, sai 
Isyaku makadin gangi ya ce, 'amma ba zai iya gangi ba, gangi ya 
fi karfinsa. Da labari ya dawo kunne na Bala sai ya lashi takobi 
na sai ya iya kidan gangi, kida baiwa ne, ba kawai gado ne ba. 
Wannan lokacin kuwa saura kwana biyu za a yi wani aikin 
gayya a gonar Dagacin garin Tamburawa. Da ranar ta zo sai 


136 


Bala ya ki yin fawa a ranar, ya je, ya sami Isyaku, ya ce, “ya zo 
kida'. Isiyaku ya ce, kidan me? Shi kuma Bala ya amsa, ya ce, 
‘gangi’. Nan take Isyaku ya daura wa Bala gangi, suka tafi gona, 
suka wuni, suna kada gangi. Kuma a wannan rana ya ba wa 
kowa mamaki. To tun daga ran nan ne Bala yake bin Isyaku 
don ya koyi sirrin kidan gangi. 

Hakika, ba da dadewa ba sunan Bala ya bunkasa a 
garinsu da wurare da dama, kuma yana neman ya shafe sunan 
mai gidansa Isiyaku Maigangi a harkar kida na gangi. Haka 
kuma ya shafe duk wani dan gado na gangi da ke birni da 
kauye. 

Bala Tamburawa ya fara waka da kidan gangi ne a 
Panshekara a wata gayyata da Babanyanga ya yi ta wani biki 
wanda aka hadu sosai. To rannan ne Alhaji Bala ya fara waka 
wadda ya yi wa Babanyanga. A wani da a wakar Bala 
Tamburawa yana cewa: 


Jagora : Mamman Babanyanga dan Idi, 
: Ai ba ai ba ba za a yi ba, 
: Ba a yi kamar Babanyanga ba, 
: Ko a kauye ko birni, 
: Allah ne ya ba ka ya kara ma, 
: Ba za ka tabe ba”. 


Kungiyar Bala ta Kidan Gangi 
A kungiyar kidan gangi ta Bala Tamburawa akwai masu 
kidan duma da masu yin kanzagi da kuma sankira. 


3 Asalin gangi ana yin sa ne a wajen aikin gayya na aikin gona don 
taimakon kai da kai. Gayya kuma wata tsohuwar aladar Hausawa ce wadda 
suke yin na taimako kamar gayyar aiki da samari kan yi a gonakan 
surukansu. 

Bayan haka sai “yan farauta suka karbe kidan gangi, su ma daga 
‘yan farautar sai kidan gangi ya koma a wajen aikin gayya na unguwa- 
unguwa kamar tsaftace gari da magudanun ruwa da kulob-kulob da 
sauransu. 


137 


A matsayinsa Bala Tamburawa na jagoran kungiyarsa a 
ko da yaushe shi yake yana kada gangar gangi da kansa. 
A yau masu taimaka wa Bala Tamburawa su ne: 


Isa Karfi - Kidan duma 
Umaru - Kidan duma 
Ubale - Kidan Kanzagi 
Ado - Kidan Kanzagi 
Unguwa Tanda - Kidan Kanzagi 
Umaru - Sankira 
Muntari - Kidan gangi 


Magajin Bala a Kidan Gangi 

Akwai wani yaro Muntari wanda ya bi Bala Tambaruwa 
ya koya masa gangi har ya iya kada gangi sosai, shi ne ya zama 
halifar Bala Tamburawa. Shi Muntari kanin matar Bala 
Maigangi ne. 


Kayan Kidan Gangi 

Kayan kidan gangi su ne kamar haka: 
Gangi: Ana sassaka shi ne kamar yadda ake sassaka turmi, sai 
a rufe shi da fatar burkumar akuya mai maiko, ba a yi da fatar 
bunsuru ko tunkiya ko rago. Kuma ko da kuwa gangi ya fashe 
sai a samo akuya a fede ta, nan take a jeme fatar kuma a rufa 
gangi a ci gaba da kida. 


Kanzagi: Shi kanzagi kamar gangi yake sai dai bai kai shi 
girma ba. 


Duma: Shi kuma duma ana yin sa ne daga kwarya mai girma, 
kwari sai a fafe ta, a rufe da fata, wajen rufinsa ana sanya masa 
man gyada ta ciki da ta waje don haka ne ruwan sama baya 
masa komai. 


Iyali da 'Ya'yan Bala Tamburawa 


138 


Alhaji Bala ya yi aure-aure. Allah ya albarkaci Alhaji 
Bala da 'ya'ya goma sha hudu (14) maza bakwai mata bakwai, 
kamar haka: 


Maza Mata 
Abdullahi Asabe 
Dayyabu Rabi 
Balarabe Hajara 
Bello Binta 
Amadu A'isha 
Audu Amina 
Isa Hauwa 


Rasuwar Bala Tamburawa 

Allah ya yi wa Bala Tamburawa, makadin gangi, rasuwa 
a shekarar 2006, yana da shekara saba'in da bakwai (77). Allah 
ya gafarta masa. 


6.3 WADA UBAN MARYAMA (1975-) 
Sunan Yanka da Lakabin Makadi 


Sunan Wada na yanka shi ne Usamatu Muhammadu, shi 
ne ake yi masa lakabi da Wada Uba Maryama. 


Usamatu ya tashi ya ji mahaifinsa na kiran sa da Wada, 
kuma a Bahaushiyar alada duk wanda ake yi wa lakabi da 
Wada ana nufin an sami budi da wadata a lokacin haihuwarsa. 
Haka kuma ya sami sunan Uban Maryama ne daga wata 
yarinya “yar yayansa wadda ake kira da Maryama. 


Mahaifiyar Margama tana zuwa makaranta a lokacin da 
take goyonta, idan za ta tafi makarantar sai ta biya wurin da 
Wada ke karatun Alkur'ani ta bar masa Maryama, ita kuma ta 
tafi ita kadai. Ta haka ne yarinyar ta saba da Wada, wani 
lokacin ma idan mahaifiyar ta dawo za ta dauke ta, sai ta ki 
yarda da ita. Ta wannan dalilin ne sai aka dinga kiran sa da 
Uban Maryama. 


139 


Nasabar Wada 

Wada Uban Maryama shi dan wani malami ne da ake 
kira Malam Muhamamdu Ibrahaim. Mahaifin Wada dan 
Katsina ne daga Karamar Hukumar Batagarawa da ke cikin 
Jihar Katsina. Mahaifiyarsa kuma ita ce Malama Fatima Iliyasu 
wadda take “yar asalin garin Kawo, Karamar Hukumar 
Batagarawa, Jihar Katsina ce. 


Haihuwar Wada da Yanayinta 

An haifi Wada Uban Maryama a shekara 1975 a garin 
Kawo da ke Karamar Hukumar Batagarawa, Jihar Katsina. 
Haka kuma Wada Uban Maryama shi ne na hudu a haihuwa a 
gidansu kuma yana da kanne shida, maza da mata. Yayyen 
Wada su ne Fadima da Khadija da kuma Auwalu, kannensa 
kuma su ne Sabu da Binta da Hajara da Salami da Nura da 
kuma Abdurrashid. 

Bishiyar nasabar Usmantu, Wada Uban Maryama: 

Ibrahim Iliyasu 


Malam Muhammadu = Fatima 


Fadima 
Khadija 
Auwalu 
Usmatu 
Wada Uban Maryama 
Sabi'u 
Binta 
Hajara 
Salami 
Nura 

- Abdurrashid 


Kuruciyar Wada da Tasowarsa 

Wada Uban Maryama ya taso a gaban iyayensa cikin 
kulawa da tarbiyya ta Musulunci. Bala ya taso tare da wasu 
abokansa su shida wadanda aka haife su a cikin wata daya. 
Kuma tare aka yi masu shayi har aka saka su makarantar boko 
tare. Abokan nasa su ne Shi'itu da Dauda da Abdulhamidu da 
Halliru da Sa'idu da kuma Ibrahim. 


140 


Yanayin Karatun Allon Wada Uban Maryama 

Mahaifin Wada Uban Maryama malamin Alkur'ani ne 
inda yake koyar da dalibai Alkur'ani, mai tsarki. Wada Uban 
Maryama ya taso ya gan shi cikin karatu a karkashin almajiran 
babansa inda shi ma ya fara koyan Alkur'ani. Bayan ya yi zurfi 
ne sai ya tafi Zariya domin ci gaba da karatun Alkur'ani a 
karkashin Malaminsa da ake kira Malam Sulaiman. Bayan 
kuma ya sami kimanin izifi arba'in sai ya tafi gabas wato 
Maiduguri ya zauna a karkashin wani Malami mai suna Malam 
Jibril. A Maiduguri ne ya karasa haddar Kur'aninsa. 


Ilimin Wada na Boko 

Wada Uban Maryama ya fara karatun boko ne a 
shekarar 1982 a Firamare ta Batagarawa. A shekarar 1988 ya 
tafi Makarantar Kwana ta Sakandare a Rimi. Ya fita a 1994 
kuma jarabawar da suka yi ta yi kyau. Daga nan ne karatunsa 
na boko ya tsaya. 


Siffofi da Halayen Wada Uban Maryama 

Wada Uban Maryama mutum ne salihi, mutumin kirki, 
managarci, mai kyakkyawar alaka da mutane, masanin ya 
kamata, mai sadar da zumunci, marasa wulakanta mutane, mai 
tsare iyalinsa tare da kiyaye hakkin makwabtansa, mai haba- 
haba da baki, sannan kuma mai dogaro da Allah ne a kowane 
hali ya tsinci kansa. 


Sana’ar Wada Uban Maryama 

Duk da Wada Uban Maryama makadi ne mai bunkasa 
adabin Hausa, hakan bai sanya shi ya zauna ba tare da sana'a 
ba. Bala yana gudanar da sana'o'i daban-daban domin ya 
tallafa wa kansa da iyalinsa baki daya. 

Daga cikin sana o0'in Wada Uban Maryama akwai tukin 
mato. Wada direba ne wanda yake tuka mota daga wannan 
gari zuwa wancan. Haka kuma Wada ya kai wani zango wanda 


141 


yakan sayi motocin da suka lalace a hannun mutune ya gyara 
ya dinga sayarwa don ci gaba da amfanin alumma. 

Wada Uban Maryama yana yin harkar sayar da hajoji a 
shaguna wadanda ya sanya masu tsaro suna jujjuyawa. 


Matsayin Kida a Wajen Wada 
Matsayin kida a wurin Wada Uban Maryama shi makadi 
ne na haye. 


Wakar Wada Uban Maryama ta Farko 

Wada Uban Maryama makadi wanda ya fara sha'awar 
kida da waka tun daga ire-iren kade-kaden da Fulani suke yi 
yayin sa rana wanda aka fi sani da 'Asharalle'. To haka ne 
farkon wakar da ya fara yi a rayuwarsa ita ce wakar ‘Asharalle’. 


Nau'o'in Wakokin Wada Uban Maryama 
Wada Uban Maryama makadi ne game gari. 


Kungiyar Wada ta Kida 

Wada Uban Maryama yana yin waka ne a cikin kungiya 
wadda ta kunshi ‘yan amshi da masu daukan kayan kida. Kuma 
su yaran na Wada ‘yan garinsu ne wasu kuma a wajen 
harkokinsa na kida yake samun su, kuma ya karbe su hannun 
bibbiyu. 


Kayan Kidan Wada Uban Maryama 
Wada yana gudanar da kida ne da kayayyakin kida suka 
hada da: 
Duman girke 
a. Babban duma 
b. Karamin duma 
Lalajo 
Kuntuku 
Makirfa 
Sipika 


Wasu Gindunan Wakokin Wada Uban Maryama 


142 


Wasu daga cikin gindunan wakokin Wada Uban 
Maryama sun hada da: 


Wakar Asharalle 
G/Waka :Taimaka mana ya Allahu, 
: Zuljalali Sarki mai iko Asharalle, 


Wakar A sha Ruwa ba don Sabo ba 
G/Waka : Ayyererererere a sha ruwa ba don sabo ba. 


Wakar Mai Tuwo-Tuwo 
G/Waka : Mai tuwo tuwo 


Wakar Alaliyo Ran Baiko 
G/Waka : Alaliyo ran baiko 


Wakar Sarkin Kano, Alhaji Ado Bayero 
G/Waka : Allah ya dada ma martaba, 
: Sarkin Kano Haji Ado Bayero. 


Wakar Lale Surbayo 
G/Waka :'E lale surbayo’ 


Wakar Sani Yakasai 
G/Waka :'Alhaji Sani Yakasai' 


Wakar Auduwa Maitangaran 
G/Waka : Alhaji Auduwa Maitangaran 


Wakar Jami'ar Bayero 
G/Waka : Sashen Hausa na Jami'ar Bayero. 


Wakar Sardaunan Kunci 
G/Waka : Haji Zubairu Sardaunan Kunci. 


Matan Aure na Wada Uban Maryama 


143 


Wada Uban Maryama Allah ya albarkace shi da mata 
biyu wato Bilkisu wadda ita ce uwargida, sai kuma Rabi wadda 
ita ce amarya. 


'Ya'yan Wada Uban Maryama 
Allah ya albarkaci Wada Uban Maryama da 'ya'ya goma, 
maza da mata. Ga jerin sunayensu kamar haka: 
Muhammad Sani 
Rukayya 
Zainab 
Samira 
Fiddausi 
Khadija 
Fatima 
Mariya 
Ibrahim 
A'isha 


Lambobin Girmamawa na Wada Uban Maryama 

Wada Uban Maryama ya sami lambobin girmamawa da 
dama wadanda suka hada da lambar girmamawa ta Makon 
Hausa karo na 38 da na 39 daga Kungiyar Hausa ta Jami'ar 
Bayero, Kano. Sannan kuma Wada ya sami lambar girmamawa, 
a Makon Hausa na Kaduna Polytechnic. Haka kuma a wasu 
kasashen Afirika kamar Mali da Congo da Courtouno duk ya 
sami lambobin girmamawa. 


Adireshin Wada 


Wada Uban Maryama yana a raye a cikin koshin lafiya. 
Wada yana zaune a garin Katsina. 


144 


Wada Uban Maryama 


6.4 SURAJO MAT ASHARALLE (1961-) 

Sunan wannan makadi shi ne Surajo Hamza 
Mai'asharalle. Surajo ya sami lakabi ne na Mafasharalle a 
dalilin waka. Kalmar Asharalle tana nufin bisa wata ma’ana 
shagali ko nishadi. Hausawa suna cewa asharalle su kuma 
Fulani suna fadin Akyaralle. 


Iyayen Surajo 
Sunan mahaifin Surajo shi ne Hamza Na'aja, sunan 
mahaifiyarsa kuwa Asma'u. 


Shekarar Haihuwa da Gari 

An haifi Surajo Mai’asharalle a shekarar 1961, a kauyen 
'Yanbarza cikin kasar Tsanni a Karamar Hukumar Batagarawa, 
Jihar Katsina. 


145 


Ilimin Surajo Mai'asharalle 

Surajo ya yi karatun allo kuma har Gabas ya je neman 
ilimin Alkur'ani, amma bai yi karatun boko ba. Cudanyar Surajo 
da masu ilimin boko ya sa ya iya karatu da rubutu na Hausa 
cikin boko. 


Sana'ar Surajo Mai'asharalle 
Surajo mai Asharalle dan kasuwa ne, yana saye da 
sayarwa. 


Fara Wakar Surajo Mai'asharalle 

Surajo ya fara waka ne, tun daga lokacin tashe, daga nan 
kuma sai ya fara waka sosai ta jama'a. Surajo ya soma rera 
wakar asharalle ne. 


Matsayin Kida a Wurin Surajo 

Surajo Mai'asharalle bai gaji kida gaba da baya ba daga 
wurin iyayensa da danginsa. Sha'awa ce ta saka Surajo a 
wannan harkai har ya yi fice aka san shi a kasashe daban- 
daban. 


Abin Kidan Surajo Mai'asharalle 

Surajo yana amfani da talle, sai kuma sakaina da ake 
huda tsakiyarta a soke su da itace ko wani karfe sai a dinga 
karkadawa, da kuma kuntuku. 


Yanayin Kidan Surajo Mai'asharalle 
Surajo Maiasharalle makadi ne game-gari yana yi wa 
kowa da komai waka. 


Ire-Iren Wakokin Surajo 
Surajo Mai'asharalle yana yin wakoki da suka hada da: 
- Wakokin Jama'a 
- Wakokin fadakarwa 
- da sauransu 


Kungiyar Surajo ta Kida 


146 


Surajo Mai'asharalle yana rera wakokinsa ne a cikin 
kungiya. Yaran da Surajo yake waka da su sun hada da: 


Rabe - Uban Kida 
Bashir - Wazirin Kida 
Sama'ila - Dallatun Kida 
Ibrahim - Birgediyan Kida 
Sule Danjangiri - Mai kuntuku. 


Ko da yake Surajo Mai'asharalle yana da wannan 
kunigya ta masu taimaka masa harkar kida, amma shi makadin 
kadaita ne wanda yake yin waka ba tare da ana yi masa amshi 
ba. 


Iyalin Surajo Mai'asharalle 
Surajo Mai'asharalle yana da matan aure da 'ya'ya guda 
goma sha daya. 


Adireshin Surajo Mai'asharalle 


Surajo Mai'asharalle yana zaune ne a cikin garin 
Katsina, Jihar Katsina. 


147 


7.0 MAKADAN GURMI 
Haruna Ibrahim Uji 
Aliko Makaho 


148 


7.1 HARUNA IBRAHIM UJI (1936-2003) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Haruna Ibrahim, amma an 
fi kiran sa da Harura Uji. Haruna ya ci sunan yayan mahaifinsa 
wato Haruna. To, shi Haruna yana da mata biyu, sai ake 
tsokanar Haruna da sunan Matar wan mahaifinsa mai suna lya 
Kura, sai ake ce masa Mijin Iya Kura. To, sai yara kannen 
Haruna Uji suka kasa iya fadin Mijin Iya Kura, sai suka sauya 
sunan zuwa Ujin Iya Kura. Daga nan ne kuma Haruna ya sami 
lakabin Uji. 


Iyayen Haruna Uji 

Sunan mahaifin Haruna Uji shi ne Malam Ibrahim, shi 
kuma Malami ne kuma shi ne Limamin Gandun Sarki. Sunan 
mahaifiyarsa Zainabu ita mutuniyar Gandun Sarki ce. 


Shekarar Haihuwar Haruna Uji 
An haifi Haruna Uji a Gandun Sarki da ke cikin garin 
Hadejia, Jihar Jigawa a shekara ta 1936. 


Ilimin Haruna Uji 

Haruna Uji yana dan shekara shida mahaifinsa Malam 
Ibrahim ya saka shi a makarantar allo da ke kofar gidansu a 
wurin wani Malami da ake kira da suna Malam Alhaji. Haruna 
Uji ya shafe shekaru uku yana wannan makaranta a Gandun 
Sarki, daga nan ne suka tashi da malaminsa zuwa garin Birniwa 
suka shekara biyu suna karatun allo da sauran almajirai. A nan 
ne Haruna Uji ya sami karatu mai dama. Daga nan sai suka 
dawo gida, Makarantar Gandun Sarki tare da sauran almajirai. 
Ganin Haruna ya sami karatu sai Malam Alhaji ya dinga sa 
Haruna Uji ya kula da yara tare da koya musu karatu. 


Sana'ar Haruna Uji 


Haruna Uji ya yi sana'o'i da dama, da farko ya yi farauta 
sai kuma noma. Daga nan kuma sai ya koma yaron mota har ya 


149 


zama direba. Amma duk daga baya ya bari sai noma yake yi 
kawai. 
Fara Kida da Wakar Haruna 

Haruna Uji ya fara ganin gurmi ne a wurin wani 
ma'aikacin titi da suka yi aiki na hanyar Malam Madori zuwa 
Gumel da ake kira Danmota. Danmota yakan kada gurmi ne a 
yayin da suka sami hutun aiki yana waka. Su kuma su Haruna 
suna zuwa kallon aikin hanya sai su tsaya suna ganin kidan 
gurmi na Danmato. Wannan ya sa Haruna Uji ya yi sha'awar 
kidan, da ya dawo gida sai ya sami gwangwani da tsarkiya ya 
hada gurmi, yana kadawa. Shi ma yana koyon yadda Danmato 
yake kadawa tun yana shirme har ya kware. Daga nan kuma 
Haruna Uji ya hada gurmi sosai ya fara kida, yana aikin mota 
yana kada gurmi, musamman idan sun dawo da daddare. 


Abin Kidan Haruna Uji 
Haruna Uji yana amfani da abin kida na gurmi ne. 


Ire-Iren Wakokin Haruan Uji 
Haruna Uji makadi ne game gari wanda yake yi wa 
mutane da dabbobi da sauran abubuwan rayuwa wakoki. 


Haruna Uji Makadin Kadaita 

Haruna Uji yana da ma'aikata masu taimaka masa, 
amma shi kadai yake yin wakarsa ba tare da “yan amshi ba. 
Domin haka Haruna Uji makadi na kadaita ne. 


Iyalin Haruna Uji 

Haruna Uji ya yi aure, ya auri mata daban-daban har 
goma sha daya, amma mata biyu ne suka yi masa takaba su ne 
Hauwa Uwar Zaure da Hajiya Hadiza. Haruna yana da “yaya 
ashirin da tara, maza da mata. 


Rasuwar Haruna Uji 


150 


A karshen shekarar 2003 Alhaji Haruna Uji ya kamu da 
jinyar ajali ta cutar sukari wanda ya kwashe watanni uku yana 
fama da wannan jinya. A cikin watan Ramadan a ranar Alhamis 
ta daren Sallah wanda ya yi daidai da 20/9/2003, Alhaji 
Haruna Uji ya rasu a asibitin Hadejiya. An yi wa Haruna sutura 
kamar yadda addinin Musulunci ya tanada aka rufe shi a 
makabartar Gandun Sarki da ke cikin garin Hadejiya. Allah ya 
jikan sa. 


Alhaji Haruna Uji 


7.2 ALIKO MAKAHO (1956-1996) 


151 


Sunan wannan makadi shi ne Ali Ya'u, wanda aka fi sani 
da Aliko Makaho. Ali ya sami lakabi na makaho ne a dalilin 
larura ta makanta wadda ta same shi tun yana da wata goma 
sha biyar da haihuwa a duniya. 


Iyayen Ali Makaho 
Sunan mahaifin Ali Makaho shi ne Malam Ya'u, sunan 
mahaifiyarsa kuma Zulai. 


Shekarar Haihuwar Ali Makaho 
An haifi Ali Makaho a garin Magarya cikin Karamar 
Hukumar Itis-Gadau ta Jihar Bauchi, a shekara ta 1956. 


Ilimin Ali Makaho 

Ali Makaho ya yi karatun allo a garin Gaya a shekara ta 
1978, amma bai yi zurfi ba, ya sami kimanin izifi bakwai na 
Alkur'ani ne. Ali Makaho bai sami damar yin karatun boko ba. 


Sana'ar Ali Makaho 
Ali Makaho manomi ne. 


Fara Wakar Ali Makaho da Bunkasarsa 

Ali makaho bai gaji waka ba gaba da baya. Ali ya 
tsunduma a cikin harkar waka a dalilin da ya nemi aure lokacin 
da ya dawo garin wudil da zama. A shekara ta 1984 ya shiga 
neman auren wata yarinya sai aka kasa shi. Ali Makaho ya 
shiga harkar kidan gurmi saboda ya yi wa yarinyar da ba a shi 
aure ba waka. Wakar ita ce ‘Duniya Lamfa-lamfa' kuma ya yi ta 
a 1986. A shekara 1986. 


Mutanen da Aliko Makaho ya yi wa Waka 

Ali Makaho mawaki ne game-gari. Sannan Ali Makaho 
makadin kadaita ne wanda yake yin waka ba tare da “yan 
amshi ba. Haka kuma makadi ne na kire wanda yake yin waka 
a kowane lokaci ta same shi ba sai ya tsaya ya shirya ta ba. 


152 


Abin Kidan Ali Makaho 
Ali Makaho yana amfani ne da gurmi da kalangu. 


Ire-Iren Wakokin Ali Makaho 
Ali Makaho yana yin wakokin da suka hada da: 
- Wakokin jama'a 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin soyayya 
- Wakokin sauran abubuwa 


Kungiyar Ali Makaho ta Kida 
Ali Makaho yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya ta 
masu yi masa kida da sankiranci. Wasu mataimakansa su ne: 


- Isa Danwudil-Wazirin Ali Makaho - Sankira 

- Isa Namakoma - Kida 

- Isa Dandoron-Baga - Kida 
- Adamu Danbade - Kida 

Iyalin Ali Makaho 


Ali Makaho yana da matan aure biyu, Hajiya Amina da 
Uwaliya. Allah ya albarkace shi da 'ya'ya hudu, Saleh da 
Zakariya'u da Ummi da kuma Ahmad. 


Rasuwar Ali Makaho 


Allah ya yi wa Ali Makaho rasuwa ranar Talata 18 ga 
watan Mayu, 1996. Allah ya yi masa rahama, ya gafarta masa. 


153 


Ali Makaho 
7.3 ADAMU GARBA DANKWAMARADO (1971-) 


Sunan Makadi na Yanka da Lakabinsa 
Sunan wannan makadi na yanka shi ne Adamu, mutane 


suna yi masa lakabi da Dankwamarado. Adamu ya sami 
lakabin Dankwamarado a lokacin karatunsa na Makarantar 
Sakandaren Wunti a Hadeja. Akwai Kungiyar Sikawut a 
yawancin makarantun sakandare kuma akan dauki 
mambobinta a kowane aji bisa dacewa. Adamu yana daya daga 
‘yan sikawut na makarantarsu, ga shi kuma mutum mai son 
kwambo da birgewa. Sau da yawa idan ya saka kayan sikawut, 
sai ya kwaga gilashi, ya dinga kwambarewa, kuma idan ya zo 
gai da Kwamandan na sikawut sai ya sara sosai, ya kuma 
kwame. Daga nan, abokansa suka dinga kiran sa kwamared?4. 
A hankali sunan ya bi shi kuma har aka mayar da shi 
Dankwamarado. 


24 Wato Comrade. 


154 


Iyayen Adamu Garba 

Sunan mahaifin Adamu shi ne Alhaji Garba Ilalla, shi 
wani ma'aikacin Asibiti ne a garin Hadejia. Sunan mahaifiyar 
Adamu shi ne Hauwa Gumel. 


Shekarar Haihuwar Adamu Garba 

An haifi Adamu Garba Dankwamarado a garin Hadejia a 
Unguwar Ilalla a shekara ta 1971. Mutum ne mai basira ta 
kowace fuska. 


Ilimin Adamu Dankwamarado 

Adamu Dankwamarado ya yi karatun allo tare da 
“yan'uwansa, sannan ya shiga makarantar boko a Abdulkadir 
Firamare 1977-1983. Ya tafi Makarantar Sakandare ta Wunti a 
garin Hadeja 1983-1989. Daga nan bai sake ci gaba da karatu 
ba. 


Sana’ar Adamu Dankwamarado 
Adamu Dankwamarado yana aikin Gwamnati a 
Makarantar Sakandare ta Wunti, Hadeja. Adamu yana kuma 
yin kiwo. 
Fara Kidan Adamu Dankwamarado 
Adamu Dankwamarado ya fara koyon kida a wajen 
wani mutum mai suna Musa Fele, wanda suke zuwa kiwo. Ta 
nan ne ya koyi kida a wajensa. Haka kuma ya yi kidan noma da 
na tashe. 
Wakar Dankwamarado ta farko ita ce wakar soyayya 
wadda ya yi wa budurwarsa mai suna Ladiyo. Ga Wakar: 
Jarora : Wata yarinya Ladiyo, 
: ku zo ku ji wakar Ladiyo, 
: Ita Ladiyo ba ta yin fada, 
: Kuma ba ta son mai yin fada. 


Adamu Dankwamarado ya zauna a karkashin Alhaji 
Haruna Uji yana dada kwarewa a fagen kidan gurmi da kuma 
kara fahimtar makamar zubin waka. A wannan zama nasa ne 
maigidansa Haruna Uji ya nada shi Garkuwan Uji. 


155 


Daga nan kuma Adamu Dankwamarado ya sami yara 
suna taimaka masa kida suna zuwa waka a bukukuwan aure da 
na suna da sauransu. 


Abin Kidan Adamu Dankwamarado 
Adamu Dankwamarado yana amfani da gurmi ne. 


Ire-Iren Wakokin Adamu Dankwamarado 
Adamu Dankwamarado makadi game-gari ne wanda 
yake yi wa mutane da abubuwan rayuwa na duniya wakoki. 


Kungiyar Adamu Dankwamarado 

Adamu Dankwamarado yana rera wakokinsa a matsayi 
na kadaita wanda ba a yi masa amshi na waka. Kungiyar 
Adamu Dankwamarado ta kunshi: 


Adamu Garba Dankwamarado -Jagora 

Dannayaya - Maigurmi 
Garba -Maigurmi 
Abdullahi Bobi -Maigurmi 


Magajin Haruna Uji 
Adamu Dankwamarado ya zama magajin Haruna Uji 
wato shi ne ya gaji Alhaji Haruna Uji bayan rasuwarsa. 


Iyali da Shuhurar Dankwamarado 

Adamu Dankwamarado yana da mata, Hauwa Abdullahi 
ana kiran ta Laraba ko Balaraba da 'ya'ya bakwai amma biyu 
daga ciki Allah ya yi musu rasuwa. 'Ya'yan Dankwamarado da 
suke a raye su ne Balaraba da Abdulhakim da Aisha da Hauwa 
(Mama) da kuma Maryam (Ummul-Khair). 

Dankwamarado ya sami karbuwa ga jama'a sosai kuma 
ya yi ziyarce-ziyarce, ya je garuruwa kamar Kano da Lagos da 
Kaduna da wasu kasashe na makwabta. Haka kuma ya sami 
kyaututtuka na suturu da sauran abubuwan rayuwa. 


Adireshin Adamu Dankwamarado 
Adamu Dankwamarado yana zaune a Unguwar Ilalla a 
cikin garin Hadejia, Jihar Jigawa. 


156 


Adamu Garba Dankwamarado 


157 


8.0 MAKADAN JAUJE DA GANGA 
Zubairu Sarkin Jauje Sankara 
Kanta Sarkn Jaujen Babura 
Abdu Muhamamdu Ashana 


158 


8.1 ZUBAIRU SARKIN JAUJEN SANKARA 
Sunan Makadi 

Sunan wannan Makadi shi ne Zubairu Muhammadu 
Sankara. 


Sunan Mahaifin Zubairu da Sana'arsa 

Sunan mahaifin Zubairu shi ne Muhammadu Majebura. 
Muhamamdu manomi ne kuma mai kiwo, sannan kuma 
makadi ne na marigayi Tafida Hakimin Ringim. 


Shekarar Haihuwar Zubiaru 
An haifi Zubairu a cikin shekarar 1953 a garin Sankara, 
a Karamar Hukumar Ringim cikin Jihar Jigawa. 


Kuruciyar Zubairu Sankara da Sana'arsa 

Zubairu ya tashi yaro mai kazar-kazar. Ta fuskar sana'a 
kuma ya yi sana'ar wanki da guga kuma yana sauraron 
wakokin mahaifinsa. Zubairu ya bar garinsu ya tafi makarantar 
allo. Yana can makaranta mahaifinsa ya rasu sai ya dawo gida 
ya kama kida da waka. 


Matsayin Kida da Waka a Wajen Zubairu 
Zubairu Sankara ya gaji kida da waka ne a wajen 
mahaifinsa, Sarkin Jaujen Sankara Alhaji Muhammadu. 


Fara Kida da Waka na Zubairu Sankara 

Zubairu ya fara kida da waka ne a lokacin da mahaifinsa 
ya rasu a lokacin yana a makarantar allo. Da Zubairu ya dawo 
gida sai Hakimin Ringim Tafida ya kira shi ya tambaye shi zai 
iya waka? Sai ya ce, e zai iya, sai Hakimi ya sa Sarkin Fulanin 
Sankara ya nada shi Sarkin Jauje. Daga nan ne ya fara aiwatar 
da wakoki ta kidan jauje. Zubairu ya gaji mahaifinsa ya zama 
Sarkin Jaujen Sankara. 


159 


Ire-Iren Wakokin Sarkin Jaujen Sankara 

Zubairu Sarkin Jaujen Sankara yana wakokin mulki ne 
wato wakokin sarakai. Shi sarakuna yake yi wa waka sai can ba 
a rasa ba ya yi wa masu kudi ko ma'aikata. Kuma yana rera 
wakoki a lokutan yammaci a fadojin sarakuna da lokutan 
turuka da na bukukuwa da na wasu hidimomi. 


Kayan Kidan Sarkin Jaujen Sankara 

Sarkin Jauje yana da makada wadanda suke yin amfani 
da kayan kida daban-daban tun daga jauje da kalangu da har 
zuwa kotso da kuntigi da molo da taushi. A wasu kayan kidan 
ana kada su ne da gula. 


Matan Auren da 'Ya' yan Sarkin Jaujen Sankara 

Sarkin Jaujen Sankara yana da matan aure da 'ya'ya da 
jikoki. Kuma yana nan zaune a garinsu Sankara a gundumar 
Ringim, Jihar Jihawa. 


160 


ka Jaujen Sankara Zubairu 
8.2 KANTA SARKIN JAUJEN BABURA (1945-) 
Sunan Makadi 
Sunan Sarkiin Jauje na yanka shi ne Muhammadu 
wanda kuma aka fi sani da Kanta Maijauje. 


Shekarar Haihuwar Kanta Maijauje 
An haifi Kanta Maijauje a shekara ta 1945 a garin 
Babura cikin Jihar Jigawa. 


Ilimin Kanta Maijauje 

Kanta Maijauje ya fara karatun allo a Makarantar 
Babban Limamin Masallacin Juma’a na Babura Malam Salihu. 
Ya kuma fara makarantar boko a garin Babura a shekara ta 
1952, amma bai karasa karatun ba ya dakata saboda kyamar 
da ake yi wa ilimin boko. 


Sana'ar Kanta Maijauje 


161 


Kanta Maijauje yana noma da kiwon doki, sannan kuma 
yana saye da sayarwa na abubuwan bukata na yau da kullum. 


Fara Kida da Wakar Kanta Maijauje 

Kanta Maijauje ya fara waka ne a lokacin da yake biyar 
Inusa Sarkin Jauje, yana koya masa kida da wakar jauje. Wani 
lokaci ma Sarkin Jauje yakan ware wasu lokuta da yake ba shi 
domin ya koyi kidan jauje. Ta haka ne ya kware da harkar kida 
da wakar. Daga nan kuma sai Sarkin Jauje Inusa ya gane Kanta 
ya fahimci kida da waka, sai ya fara tura shi Masarautu daban- 
daban domin ya yi waka. 


Abin Kidan Kanta Maijauje 
Kanta Maijauje yana amfani da jauje da kuma gula. 


Ire-Iren Wakokin Kanta Maijauje 
Kanta Maijauje yana yi wa Sarakuna waka da sauran 
jama'a. 


Kungiyar Kanta Maijauje ta Kida 

Kanta Maijauje yana rera wakokinsa ne a kungiya 
wadda yake a matsayin jagora da kuma sauran jama'a masu 
taimaka masa hidimar waka. 


Iyali da Shuhuwar Kanta Maijauje 
Kanta Maijauje yana da mata daya da 'ya'ya biyar da 
suka hada da: Zuwaira da Bala da Sailuba da Anas da Abu. 
Kanta ya sami karbuwa a sha'anin waka. Kuma makadi 
ne mai hikima ga alumma, wajen gina adabi da aladun 
Hausawa, musamman ta bangaren sarautu a wakokinsa. 


Adireshin Kanta Maijauje 

Kanta Maijauje yana zaune a garin Babura cikin Jihar 
Jigawa, musamman a fadar Masarautar Babura, Karamar 
Hukumar Babura. 


162 


8.3 ABDU MUHAMMADU ASHANA (1937-2001) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan makadi shi ne Abdu Muhammad wanda 
aka fi sani da Ashana. 


Iyayen Ashana 

Mahaifin Ashana dan asalin Azare ta cikin Jihar Bauchi 
ne, ita kuwa mahaifiyarsa “yar asalin kasar Gaya ce cikin Jihar 
Kano. 


Shekarar Haihuwar Ashana 
An haifi Ashana a cikin garin Jos Jihar Plateau a cikin 
shekara ta 1937. 


Ilimin Malam Ashana 

Malam Ashana ya yi karatun allo a garin Zakirai. Ashana 
ya sami karatun Alkur'ani, mai girma daidai gwargwado da na 
sauran littattafan ilimi. Dangane da karatun boko kuwa Malam 
Ashana bai sami damar halartar makarantar boko ba, amma 
saboda cudanya da alumma da dama ya iya karatu da rubutu 
na Hausa. 
Sana'ar Malam Ashana 

Malam Ashana yana ‘yan saye da sayarwa. 


Fara Kidan Malam Ashana 
Malam Ashana ya fara waka ne tun yana da kuruciya, 
bayan da mahaifinsa Allah ya yi masa rasuwa. Malam Ashana 
yana dan shekara tara a duniya ya dauki gangar mahaifinsa ya 
fara kida da waka inda ya sami taimakon mahaifiyarsa wadda 
ta yi ta koya masa suna yi tare har Allah ya nufe shi da ya 
kware. Wakar Malam Ashana ta farko ita ce: 
G/Waka : Ayye yi rawar dawo, 

: Allah ba mu tuwo miyar kubewa, 

: Idan ciki na ciwo, 

: A sami garin gero. 


Matsayin Kida a Wurin Malam Ashana 


163 


Malam Ashana kida da waka a wurinsa gado ne, 
mahaifinsa da mahaifiyarsa duka 'yan kama ne, su ma. 
Mahaifiyar Malam Ashana ce ta koya masa kida da waka da 
kanta. 


Yanayin Kida da Wakar Malam Ashana 

Malam Ashana yana yin kida na kamanci ne, kuma 
kamanci kida ne na ba da dariya wanda ake yi ta hanyar 
kwaikwaye da sauya ambato zuwa na abinci ko na wani abu da 
zai ba da raha tare da jefa annushuwa. Wani bi kuma Malam 
Ashana Dankama yakan yi wakoki na kwaikwayon Malamai ko 
Mawaka 'yan'uwansa da makamantansu. 

Haka kuma Ashana ya yi wakoki na masu sarauta da na 
sauran jama'a. Amma a karshen rayuwar Malam Ashana ya 
mayar da hankali ne a wakokin masu sarauta da kuma 
wakokin wadanda yake kwaikwayar karatun Malamai. 

Malam Ashana yana yin waka a wani bi bisa tsarin 
rerawa ta kungiya, a wani bi kuma yana rera wakokin ne bisa 
tsari na kadaita. Sannan kuma Malam Ashana makadi ne na 
kire, amma a wasu wakokin yana yin su ne ta hanyar dani na 
raujin wasu makada ko ta hanyar kwaikwayen wasu wakokin 
wasu makada kuma yana yi yana sauya wasu kalmominsu. 


Abin Kidan Malam Ashana 
Malam Ashana yana amfani da karamar ganga ne a 
wajen kida da waka. 


Ire-Iren Wakokin Malam Ashana 
- Wakokin sarakuna 

- Wakokin jama'a 

- Wakokin abinci 

- da sauransu 


Kungiyar Malam Ashana ta Kida 
Malam Ashana yana da kungiya ta kida wanda yake 


jagoranci wadda kuma ta kunshi masu kida da masu amshi. 


Iyali da Shuburar Malam Ashana 
164 


Malam Ashana yana da matan aure guda hudu da 'ya'ya. 

Malam Ashana ya sami karbuwa a wurin jama'a, saboda 
wannan waka ta bandariya ta “yan kamanci da yake yi yana 
anbaton abinci. Sarkin Kano Muhammadu Sunusi ma ya ba shi 
gida a Unguwar Daneji cikin Birnin Kano a shekara ta 1958. 


Rasuwar Malam Ashana 


Abdu Muhammadu Ashana Dankama ya rasu a shekara 
ta 2001. Allah ya gafarta masa, ya kuma yi masa rahama. 


165 


9.0 MAKA DAN TAUSHI 
Sarkin Taushi Bala Jankidi 
Sarkin Taushin Kano Bala 


166 


9.1 SARKIN TAUSHI BALA JANKIDI (1955-) 
Sunan Yanka da Lakabi 

Sunan yanka na Sarkin Taushi Bala shi ne Abubakar, shi 
kuma mahaifinsa shi ne Muhamamdu Tambaya, mahaifiyarsa 
kuma ita ce Rabi'atu, amma ana takaita sunan ana kiran ta 
Rabi. Ana yi wa Abubakar lakabi da Bala ko Balarabe wanda ya 
samu daga sunan ranar Laraba da aka haife shi a cikinta. 


Shekarar Haihuwa da Wuri 

An haifi Bala a ranar Laraba cikin shekarar 1955 a garin 
Gusau a shiyyar Yarima??, cikin rikon Madawakin Gusau, Jihar 
Zamfara. 


Iyayen Sarkin Taushi Bala 

Mahaifin Bala, Malam Muhammadu Tambaya dan asalin 
Samrin Keta ne. Mahaifin Muhamamdu Tambaya shi ne Malam 
Ibrahim, shi kuma wani Malamin Soro ne, mai ilimi, mai tsoron 
Allah, kuma Limami ne na Samrin Keta. Kuma Muhamamdu 
Tambaya jika ne ga Samrin Keta Habu. Mahaifiyar 
Muhamamdu Tambaya ita ce Rakiya. Muhammadu Tambaya ya 
gaji Sarauta da Limanci na garin Samrin Keta. 

Muhammadu Tambaya ya yi zaman makaranta a cikin 
garin Tsafe har zuwa lokacin mulkin 'Yandoton Tsafe Aliyu 
Bawa (1948-1960). A hulda ta yau da gobe ne Muhamamdu 
Tambaya ya shaku da 'Yandoton Tsafe Aliyu II (1960-1991) 
kafin ya zama 'Yandoto a Tsafe. Ta haka suka shaku da juna har 
suke halartar fagagen kokawa da sauran wasanni da ake 
gudanarwa a wannan lokaci. 

Har wa yau, a wannan lokaci Salihu Jankidi yana zaune 
a garin Tsafe yana kidan fawa da na sarauta da kalangu. Jankidi 
yakan je Masarautar Tsafe ya yi wa 'Yandoto Aliyu Bawa 
wakoki. Daga nan, Salihu Jankidi ya hadu da Muhammadu 
Tambaya suka fahimci juna. Wata rana Salihu Jankidi ya nemi 


?> Wannan suna na shiyar Yarima sabon suna ne wanda unguwar ta samu a 
zamanin mulkin Gwamnan Zamfara, Alhaji Ahmad Sani, Yariman Zamfara a 
wajejen 2001 zuwa 2003. Kafin Gwamna Yarima ana kiran shiyyar, Shiyyar 
Bakin Cinema. Yariman Bakura ne ya saye Cinimar ya mayar da wurin 
makaranta. 


167 


magabatan Muhammadu Tambaya izinin su ba shi Tambaya ya 
zama yaronsa, ya dinga rika masa hidimar waka. Jankidi ya 
sami amincewa, suka ci gaba da hulda da Tambaya. Kuma daga 
bisani Salihu Jankidi ya koma Gusau da zama, yana kuma zuwa 
Sakkwato yana yi wa Sarkin Musulmi wakoki. 

A shekarar 1973, Allah ya yi wa Sarkin Taushi Salihu 
Jankidi rasuwa sai Sarkin Musulmi Abubakar III (1938-1988) 
ya nada dansa Malam Abdullahi ya zama Sarkin Taushi. Bayan 
rasuwar shi kuma Sarkin Taushi Abdullahi sai Sarkin Musulmi 
ya nada yaron Jankidi Muhammadu Tambaya sarautar Sarkin 
Taushin Sarkin Musulmi. 


Karatun Sarkin Taushi Bala 

Abubakar, Bala, ya yi karatun allo na Alkur'ani, mai 
tsarki a Makarantar Malam Yahuzu Gusau a hannun Malam 
Sani na Malam Yahuza da kuma Malam Mahdi na Malam 
Yahuza. Haka kuma ya yi karatun ilimi a wurin Malam 
Muhamamdu Mainasara na Marinar cikin Gari, Gusau. 

A fannin karatun boko kuma, Bala ya yi karatun 
Firamare a Makarantar Firamare ta Sabon Fegi, Bulka II, Gusau 
daga 1967 zuwa 1973. Bala Muhamamdu Tambaya ya soma 
karatun Sakandare a Kwalejin Sarkin Musulmi Abubakar, 
Sakkwato a Shekarar 1973, amma bai jima a cikin makarantar 
ba ya dawo Gusau ya sake daukar jarrabawar shiga kwaleji sai 
ya sami Kwalejin Horar da Ilimin Malanta ta Sakkwato daga 
1974 har zuwa 1978. 


Ayyukan Koyarwa da na Malamin Gono 

Bayan wannan karatu, Bala Muhammad Tambaya ya yi 
koyarwa a Firamare,sannan ya yi aikin gona na Hukumar 
Project a Gusau. Bala Muhammadu yana cikin wannan aiki ne 
aka tura shi kwas na Malamin Gona a Makarantar Koyar da 
Ayyukan Gona ta Gusau. Bala yana kammala wannan kwas ne 
ya zama Malamin Gona mai kula da ayyukan gonaki na Project 
Gusau. Bala Muhamamdu Tambaya ya yi ritaya a aikin gona 
kuma ya ci gaba da hidimar rayuwa ta yau da gobe. 


168 


Wakar Taushi a Wajen Bala 

Kidan taushi a wajen Bala Muhamamdu Tambaya yana 
a matsayin gado daga wajen mahaifinsa Sarkin Taushin Sarkin 
Musulmi Muhamamdu tambaya. Kamar yadda aka fada a baya 
kuma, Sarkin Taushi Tambaya ya sami kidan taushi ne daga 
wajen Sarkin Taushin Sarkin Musulmi Salihu Jankidi. 


Fara Kidan Taushin Bala 

Tun a yayin kuruciya Abubakar, Bala, ya fara biya ta 
kidan taushi, yana amshin waka tare da kada gangar taushi. 
Bala yana daya daga cikin “yan kungiyar Salihu Tankidi ta kida 
har ma tare da shi ne Sarkin Taushi Salihu Jankidi ya halarci 
hawan dabar da aka shirya wa Sarkin Habasha, Haile Salessie 
(1930-1974) a Kaduna a 1972. 

Bala Tambaya ya fara yin waka ta gayauna, yana kai wa 
ma'abuta sarauta yammacin kida tare da abokansa yara. A 
lokacin yana yin dani na magada ne inda yake maimaita rera 
wakokin Maigida Sarkin Taushi Salihu Jankidi. Wasu daga cikin 
masu sarauta da ya dinga kai wa yammaci na gayaunar waka 
sun hada da Yari Maccido da Malam Adamu Kunduda da 
Mayana Garba da Mayana Muhamamdu da Madaki Yahaya da 
Magajin Garin Sabon Gari da Makamantansu a Gusau. 

Haka kuma Bala Tambaya ya yi biya ta kida a zamanin 
Sarkin Taushi Abdullahi dan Jankidi da kuma lokacin 
mahaifinsa Sarkin Taushi Muhammadu Tambaya. 


Bala ya Zama Sarkin Taushi 

Bala ya soma rika sarautar taushi tun a zamanin nada 
mahaifinsa Sarkin Taushi Sarkin Musulumi. A shekarar da aka 
yi wa Tambaya Sarkin Taushi, Sarkin Musulmi ya kuma nada 
wan Bala, Hassan, Dangaladiman Sarkin Taushi, sannan ya 
kuma nada shi Bala Marafan Sarkin Taushin Sarkin Musulmi. 

Bayan Allah ya yi wa Muhammadu Tambaya rasuwa 
Sarkin Musulmi Abubakar III (1938-1988) ya ba dansa Bala 
Tambaya Sarautar Sarkin Taushin Sarkin Musulmi. A kuma 
shekara ta 1999 Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Dr. Muhammadu 
Kabir Danbaba ya nada Bala Tambaya Sarkin Taushinsa. 


169 


Kungiyar Sarkin Taushi Bala 

Sarkin Taushin Sarkin Musulmi da kuma Sarkin 
Katsinan Gusau Bala Muhammad Tambaya ya fara hada 
kungiyarsa ta farko wadda ta kunshi: 


Sarkin Taushi Bala - Jagora 

Muhamamdu Kamaludden - Amshi da kada Taushi 
Amadu - Amshi da kada Taushi 
Ali - Amshi da kada Taushi 


Kunigyar Sarkin Taushi Bala ta biyu ita ce: 


Sarkin Taushi Bala - Jagora 
Muhammadu Kamaludden - Amshi da kada Taushi 
Lawali - Amshi da kada Taushi 
Sani - Amshi da kada Taushi 
Ibrahim - Amshi da kada Taushi 
Mahe - Amshi 
Yusuf - Amshi 
Salihu - Amshi 


Abin Kidan Sarkin Taushi Bala 

Sarkin Taushin Sakkwato da Gusau Bala Muhammad 
Tambaya yana amfani da abin kida na taushi ne wanda ya gada 
daga wajen mahaifinsa. 


Wasu Wakokin Sarkin Taushi Bala 
i) ‘Mai dubun nasara ka buwayi masu hawo ma 
(Wakar Sarkin Katsina Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 
(1984-2015) 
ii) ‘Hakuri yay yi jitau muna yaba ma girma’ 
(Wakar Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhamamdu Kabir 
(1984-2015) 
iii) “Sambo na da hali nai kun sani’ 
(Wakar Sarkin Katsina Gusau Alhaji Ibrahim Bello (2015-) 
iv) ‘Duk masu son ziyarar Usmanu da jikoki’ 
(Wakar Sarkin Musulmi Muhammadu  Maccido 
(1995-2007) 
v) 'Ya'u dan Bubakar as Sarki, 


170 


Hana bore ka buwaya Muhamman' 

(Wakar Sarkin Musulmi Sa'adu Abubakar III (2007) 
vi) Yayi halin girma ko dadai himma gare shi’. 

Wakar Dangaladiman Gusau Alhaji Mu’azu 
vii) ‘Zamfara kowa murna ya kai, 

Gwamna Jibril Bala Yakubu'. 

(Wakar Gwamnan Zamfara, Kanal Jibril Bala Yakubu 

(1996-1999) 


Iyali da Mazaunin Bala Jankidi 

Sarkin Taushi Bala yana da matan aure biyu da suka 
hada da Azumi da Hushe. Haka kuma ya haifi 'ya'ya goma sha 
biyar wadanda suke a raye, su ne Lawali da Sani da Salihu da 
Rabi'u da Rukayya da Binta da Azima da Hauwa'u da Bilkisu da 
Hadiza da Farida da Umar da Maryam da A'isha da kuma 
Fauziyya. 


Sarkin Taushi Bala Jankidi 


9.2 BALA SARKIN TAUSHIN KANO (1933-) 
Sunan Yanka na Bala da Nasabarsa 

Sunan Sarkin Taushi Bala na yanka shi ne Aliyu dan 
Labaran dan Muhamamdu Dodo Maitaushi, Mahaifiyar Aliyu 
ita ce Binta 'yar Malam Abdu Bichi. 


Bishiyar nasabar Aliyu (Bala) Sarkin Taushin Kano ita 
ce: 


Muhammadu Arzika Bakura 
Usman Maidawa 
Muhammadu Dodo Maitabshi?6 = Kande Rara 


Sakkwato 
(185 0-1936) Abdu Bichi = Amina Bichi 


Muhamamdu Tunau = Binta Bichi 
(Labaran) Sarkin Taushin 
Kano (1898-1974) 


Umaru Aliyu (Bala) Abdulkadir Saidu Aminu 
S/Taushi Sarkin Taushin 
(1974- Sarkin Kano 
1976) (1976-) 
| 
= Binta’Yar = A'isha Bichi 
Sarkin Taushi 
SR f Mumhamadu Bello 
Mamman Katsina SER 
Mamman Maryam 
Rabi Sadiya 
Hauwa Yusif 
Binta Hassana 
Hadiza 


Tijjani 
26 Muham adi Dodo Maitabshi ya haifi 'ya'ya talatin da hudu (34), maza da 
mata. Wasu daga cikin 'ya'yan Dodo Maitabshi sun bi gadon gidansu, sun yi 


kade-kade a garuruwa mabambanta kamar Mahammadu Tunau (Labaran) 
1898-1974 a Kano. 


172 


Asalin Iyayen Aliyu (Bala) 

Daga cikin aladun makadan taushi a Sakkwato sukan 
kai ziyara ta gayaunar kidan taushi zuwa wasu garuruwa ta 
neman izini da yardar iyayen gijinsu. Muhammadu Dodo 
Maitabshi (1850-1936) wani makadi ne na gado wanda aka 
haife shi a shekarar 1850 a garin Bakura ta Jihar Zamfara a 
yau. Ya tarar iyayensa suna kidan noma na manoma kuma 
suna hadawa da kidan fada a Masarautar Sarkin Burmi a 
Bakura tun a wajen 1850. 

Muhammdu Dodo ya yi zaune-zaunen kidan fada a 
garuruwa kamar garin Rara cikin kasar Bakura da Sakkwato da 
Gwadabawa da Gwandu da Rabah da Kano?” da Katsina da 
sauransu. A zamansa na Sakkwato ya bunkasa har ya zama 
Sarkin Taushin Sarkin Musulmi Muhamamdu Maiturare (1916- 
1924) har zuwa Sarkin Musulmi Hassan dan Mv’azu (1931- 
1938), kuma a lokacinsa ne Dodo Maitabshi ya rasu a shekarar 
1936. 

A yayin da Muhammadu Dodo Maitabshi ya zauna sosai 
a Sakkwato sai ya dinga neman izinin maigidansa Sarkin 
Musulmi ya dinga tura 'ya'yansa wasu garuruwa kamar 
Tangaza da Gwadabawa da Kano da Gada da Gobir da Rabah da 
Wurno da sauransu suna yin gayautar kidan fada na taushi. 

Muhammadu Tunau (Labaran) (1898-1974) dan 
Muhammadu Dodo Maitabshi shi ne aka ba Ciroman Kano, 
Alhaji Muhamamdu Sunusi a lokacin da ya ci sarautar Ciroman 
Kano kuma aka tura shi gundumar Bichi. Muhamamdu Labaran 
ya zauna a Bichi yana yi wa Ciroma Sanusi wakoki na kidan 
Taushi har ya zama Sarkin Kano daga 1953-1963. 


27 A Kano Muhamamdu Dodo ya zauna wurin Sarkin Kano Alu (1894-1903) 
kimanin shekara daya yana yi masa wakoki. 


173 


Muhammadu Labaran Sarkin Taushin Sarkin Kano ya rasu a 
Shekara ta 1974 a zamanin Sarkin Kano, Alhaji Ado Bayero. A 
lokacin da Sarkin Taushi Tunau (Labaran) ya rasu sai Sarkin 
Kano Alhaji Ado Bayero ya nada dansa Umaru ya zama Sarkin 
Taushi a 1974. Umaru Sarkin Taushi ya yi jagorancin kungiyar 
taushi ta Sarkin Taushi Labaran har zuwa shekara ta 1976 
wadda Allah ya yi masa rasuwa a cikinta. Muna rokon Allah ya 
gafatar musu (Gusau, 1996, sh. 35-41). 


Shekarar Haihuwar Balarabe 
An haifi Aliyu (Balarabe) a zama na garin Bichi a 
Shekara ta 1933. 


Ilimin Sarkin Taushi Bala 

Sarkin Taushi Bala ya yi karatun Alkur'anii na allo tuna 
zama na Bichi kuma ya sami rabo mai yawa a tilawar Alkur'ani. 
Bayan da suka kuma dawo Kano ya ci gaba da karatu na ilimin 
addinin Musulunci da ilimin Lugga. 

Aliyu Balarabe bai yi karatun boko ba, amma saboda 
huldodi na yau da gobe ya tsinci wasu abubuwa wadanda 
Hausawa suka fahimce su sanadiyyar haduwarsu da Turawa. 


Sana'ar Sarkin Taushi Bala 

Alhaji Balarabe ya taras da zuriyyarsu ta Muhamamdu 
Dodo Maitaushi sun rungumi harkokin noma gaban-gaban. 
Mutane ne masu yin noma kuma wadanda suke yi wa manoma 
kidan noma da kidan fada na sarakuna. 

Balarabe tun yana matashi yake yin noma a Bichi kuma 
yake gudanar da wasu harkoki na tafiyar da rayuwa ta yau da 
kullum. 


Fara Kida da Waka 

Kamar yadda aka bayyana a baya, Balarabe ya gaji kida 
a wajen iyaye da kakanninsa maza. Ko da Alhaji Ali ya budi ido 
a gidansu ya ga ana kidan taushi na sarakuna. 


174 


Bala ya fara bin kungiyar mahaifinsa Tunau, Labaran ta 
kidan taushi a kida na yammaci ko a lokacin zage a karkashin 
Ciroman Kano, Alhaji Muhamamdu Sunusi a lokacin yana 
Hakimi har kuma Allah ya sa ya zama Sarkin Kano (1953- 
1963). 

A wannan lokaci ne Alhaji Bala ya kware da kidan 
taushi, sannan ya saba yin amshi da yin kari da rakiya da zagi a 
yayin rera wakoki. 

Haka kuma, Alhaji Balarabe ya yi biya ta kidan taushi a 
karkashin wansa Sarkin Taushi Umaru Labaran Dodo 
Maitaushi a lokacin da ya gaji mahaifinsu a karagar kidan 
taushin Kano daga 1974 zuwa 1976, lokacin da shi ma Allah ya 
yi masa rasuwa. 

Makada Bala ya fara waka tasa ta kansa tun a lokacin da 
yake biya kuma ya sami shekaru hamsin (50) a duniya a cikin 
shekara ta 1973. Wakar kankin kansa ta farko ita ce wadda ya 
yi wa Durbin Kano, Alhaji Abdulkadir Koguna sai kuma wakar 
Galadiman Kano, Alhaji Tijjani Hashim a lokacin yana bisa 
sarautar Wamban Kano. Makada Balarabe kuma ya yi wa 
Sarkin Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero waka da sauran wasu masu 
sarauta. 

A lokacin da Allah ya yi wa Sarkin Taushin Kano Umaru, 
yayan Makada Bala rasuwa a shekarar 1976, sai Allah cikin 
ikonsa, Sarkin Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero (1963-2014) ya 
nada Alhaji Aliyu (Balarabe) Tunau (Labaran) Dodo Maitaushi 
ya zama Sarkin Taushin Sarkin Kano a daidai shekarar 1976. 


Abin kidan Bala Sarkin Taushi 
Sarkin Taushi Bala yana amfani da abin kida na taushi 
ne. 


Wasu Sarakuna da Sarkin Taushi Bala ya yi wa Wakoki 
Sarkin Musulmi, Alhaji Muhammadu Sa'adu (2007-) 
Sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero (1963-6/6/2014) 
Sarkin Kano, Malam Muhammadu Sunusi II (2014-) 


175 


Sarkin Zazzau, Alhaji Muhammadu Aminu (1959-1975) 
Sarkin Zazzau, Alhaji Shehu Idris 91975-) 

Sarkin Hadejiya, Alhaji Inusa Nayaya 

Tafidan Kano, Hakimin Kura, Alhaji Tijjani 

Sa'in Kano, Hakimin Makoda, Alhaji Wada 

Waziri Ibrahim (2008-) 


Kungiyar Sarkin Taushi Bala ta Kidan Taushi 

Kungiyar farko ta Sarkin Taushi Alhaji Balarabe ita ce 
wadda ya gada daga yayansa Sarkin Taushi Umaru wadda 
sannu a hankali ta dinga raguwa saboda manyanta ko rasuwa 
ko wata rashin lafiya. Wannan kungiya ita ce: 


Ali (Bala) Sarkin Taushi - Jagora 

Abdulkadir - Amshi/Kidan Taushi 
Danbarnau - Amshi/Kidan Taushi 
Ibrahim - Amshi/Kidan Taushi 
Yusuf Isuhu Narara - Amshi/Kidan Taushi 
Abubukar (Baba Habu) - Amshi/Kidan Taushi 


Kungiyar Sarkin Taushi Bala ta biyu kuma ita ce: 
Alhaji Ali (Bala) Sarkin Taushi - Jagora 
Tijjani Ali, Galadiman Sarkin Taushi - Amshi/Kidan Taushi 
Bello Ali, Ciroman Sarkin Taushi - Amshi/Kidďan Taushi 


Ali Muhamamdu - Amshi/Kidan Taushi 
Najib Ibrahim - Amshi/Kidan Taushi 
Mamman Abubakar - Amshi/Kidan Taushi 


Iyalin Sarkin Taushi Bala 
Sarkin Taushin Kano, Alhaji Bala yana da matan aure 
guda biyu, su ne: 
i) Hajiya Binta ’yar Sarkin Taushin Katisna, Alhaji 
Muhammadu wadda ta haifi 'ya'ya bakwai (7), su ne: 
Muhammadu 
Hadiza 
Rabi 
Tijjani 


176 


Hauwa 
Shehu 
Binta 


ii) Hajiya A'isha Bichi wadda ita kuma Allah ya ba ta haihuwar 
'ya'ya shida (6) da suka hada da: 
Muhammadu Bello 
Sadiya 
Ibrahim 
Yusif 
Maryam 
Hassana 
Adireshin Sarkin Taushi Bala 
Sarkin Taushi Kano Bala yana tare da fadar Kano a 
matsayinsa na mai rike da karagar kidan taushi a Kano. Inkiyar 
Sarkin Taushi Bala ita ce Fadar Sarkin Kano. 


177 


Sarkin Taushi Kano Bala 


178 


10.0 MAKADAN KUNTIGI 
Abdu Yaro Makarfi (1910-1994) 
Babangida Kakadawa (1972-) 
Dahiru Aljan Janguza (1938-) 
Dahiru Kakkabi (1951-) 
Sani Dan'indo (1958-) 


179 


10.1 ABDU YARO MAKARFI (1910-1994) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 

Sunan wannan makadi shi ne Alhaji Abdullahi Musa 
kuma ya sami lakabi na Alhaji Abdu Yaro Makarfi daga wajen 
Ma'aikatan Gidan Rediyo na Kaduna a shekara ta 1956. 


Iyayen Abdu Makarfi 

Sunan mahaifin Abdu shi ne Malam Musa Sale, dan asalin 
garin Kadane da ke cikin Dagacin Tuga, Karamar Hukumar 
Bagwai, Jihar Kano. Sunan mahaifiyarsa shi ne Salamatu, ita 
ma ‘yar asalin yankin Tuga ce. 


Shekarar Haihuwar Abdu Makarfi 

An hafi Alhaji Abdu Makarfi a shekara ta 1910 a wani gari 
Kadane a yankin Dagacin Tuga, Karamar Hukumar Bagwai 
cikin Jihar Kano. 


Ilimin Abdu Makarfi 

Alhaji Abdu Makarfi ya yi karatun allo a garinsu na 
Kadane a wajen Malam Amadu da kuma karatun ilimin 
littattafai a wajen Malam Dankabo da ke Kwanar Dangora. 
Dangnae da ilimin boko Alhaji Abdu bai shiga makarantar boko 
ba. 


Sana'ar Abdu Makarfi 
Alhaji Abdu manomi ne, kuma yana yin kasuwanci da 
kiwo. 


Fara Kidan Abdu Makarfi 

Alhaji Abdu Makarfi ya bar gida bayan da ya yi auren fari 
sai ya koma Kaduna, sai ya shiga harkar caca har ya kware a 
cikin wannan harka ta caca. Daga nan kuma sai ya zama yana yi 
wa 'yancaca kida da waka. Abdu Yaro Makarfi ya yi wa kanana 
da manyan 'yancaca kida da waka har ya zama shahararren 
makadin ‘yancaca. 


180 


Abin Kidan Abdu Makarfi 
Abdu Makarfi yana amfani da kuntugi ne. 
Ire-Iren Wakokin Abdu Makarfi 
Abdu Makarfi makadi ne game-gari wanda yake yi wa 
mutane waka, musamman ‘yan caca da sauran abubawan 
rayuwa na duniya. Wakokin da yake yi sun hada da: 
- Wakokin jama'a 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin sauran abubuwa 
Ga kadan daga cikin wakokin Abdu Makarfi kamar haka: 
Jagora : Tun duniya ruwa na magani, 


: Haka har lahira ruwa na magani, 
(Wakar ‘Ruwa’) 


Jagora : Mu so mutum mai hankali, 
: Mu dai kar mu so mutum mara hankali, 
: Allah jikan sa Bawa Uba Kwari, 
: Mijin Taguga mai alkafura, 
: Kanin Makaman Katsina, 
: Bawa Dansuntai. 
(Wakar, 'Bisallah') 


Jagora : Gwani Allah ka ba ni sa'a 
: In wasa maza masu kati. 
(Wakar 'Yancaca') 


Jagora : Ni baran maza ne, 
: Ba baran mata ba Abdu Yaro, 
: Wallahi ko a maza, 
: Ya ba duk maza ba, 
: Sai mai tsotsan karin kunama. 
(Wakar 'Yancaca') 


Abdu Makarfi Makadin Kadaita 
Alhaji Abdu Makarfi makadin kadaita ne wanda shi ne 
yake yin kidansa da wakarsa, amma yana da masu taimaka 


181 


masa, kamar sankira Alhaji Ibrahim Duna da Jikan Bukka daga 
Kwanar Dangora. Kuma yanayin wakokinsa yanayi ne na 
tsarin waka ta kire ta yadda yake iya yin waka duk inda ta 
same shi. 


Iyali da Shuhurar Abdu Makarfi 

Alhaji Abdu ya auri mata daban-daban har guda hudu (4). 
Matarsa ta fari ita ce 'Yarbaba sai suka rabu, sai ya auri 
Tabawa, sai Hajiya Atine, sai kuma ya auri “yar wani makadi da 
ke garin Yaryasa. 

Alhaji Abdu Makarfi yana daya daga cikin shahararrun 
kuma fitattun makadan 'yancaca da suka yi suna a wurare da 
dama na Arewacin Nijeriya da suka hada da Maiduguri da 
Bauchi da Katsina da Kano da Kaduna da Zazzau da Gusau da 
Gwambe da sauransu, har ma da makwabtan Nijeriya kamar 
Nijar. 


Rasuwar Abdu Makarfi 

Alhaji Abdu Makarfi ya rasu a shekara ta 1994, yana da 
shekara tamanin da hudu (84) a duniya. Abdu ya rasu ranar 
Laraba da damina bayan Sallar Magriba a Babban Asibitin 
Murtala Muhammad da ke cikin birnin Kano, bayan ya shafe 
kwana goma yana jinya. An yi zana'izarsa a garinsu Kadane a 
yankin Dagacin Tuga, Karamar Hukumar Bagwai ranar 
Alhamis. Abdu ya rasu ya bar matarsa Zulaihatu wadda aka fi 
sani da Hajiya Atine28, Allah ya jikan sa, ya gafarta masa. 


10.2 BABANGIDA KAKADAWA (1972-) 
Sunan Babangida 

Sunan Babangida na yanka shi ne Abdurrahman dan 
Usman wanda aka fi sani da Kakadawa. Ana yi wa 


28 A halin yau (2016), Hajiya Atine tana zaune ne a garin Kwanar Dangora 
(Kafin Mayaki) kuma ana kiran ta ne da Hajiyar Kuntigi. 


182 


Abdurrahman lakabi da Babangida saboda ya ci sunan kakansa 
Abdurrahman. Abdurrahman shi ne sunan mahaifin 
mahaifinsa Usman Kakadawa. Ke nan, Babangida Kakadawa 
shine Abdurrahman dan Usman dan Abdurrahman. 


Bishiyar nasabar Babangida Kakadawa: 


Abdurrahman 


| 
Usman (Shehu Kakadawa) 


NG AN (Babangida) 


Isma'il Zakiyya Yusra Falila iliyasu 


Shekarar Haihuwar Babangida 
An haifi Abdurrahman, Babangida, a shekarar 1972 a 
Shiyyar Kofar Jange cikin garin Gusau, Jihar Zamfara. 


Kuruciyar Babangida Kakadawa 

Abdurrahman Kakadawa ya yi kuruciyarsa ne kamar 
yadda sauran yaran Hausawa na Arewacin Nijeriya kan yi. 
Babangida yana da abokai wadanda da su ya taso wasu daga 
cikinsu ma tare suka yi karatu. Daga cikinsu akwai Abdullahi 
da Malam Muhammadu wadanda yanzu dukkansu suna a raye 
a Kofar Jange Gusau. Wasu daga cikin abokansa sun rasu, wasu 
kuma suna nan da rai. 

Babangida yana da dan'uwansa kuma yayansa, Allaaji 
Sani kakadawa wanda yake zaune a Sakkwato yana yin hidime- 
hidime na kida da waka. Daga bisani, Babangida ya koma 
Sakkwato ya zauna tare da yayan nasa ya ci gaba da yin 
biyayya ta harkar waka. 


Mahaifin Babangida Kakadawa 


183 


Shehu ko Usman Kakadawa, mahaifin Babangida, 
shahararren makadi ne na duma wanda ake kada wa mata take 
da kuma monama. Haka kuma Shehu Kakadawa yana daya 
daga cikin mutane wadanda suke yin kirarin baki da bambado 
da sauran hanyoyi na sankiranci a Gusau. 

Kakannin Shehu Kakadawa suna daga cikin rundunar 
Sarkin Yaki Jange kuma sun taimaka masa matuka. 

Hakika, Shehu Kakadawa ya yi fice a garin Gusau a 
harka ta kida na ‘yan mata a lokutan bukukuwan aure ko suna 
ko wata hidima. 

Shi Shehu Kakadawa bai gaji kida daga mahaifinsa 
Abdurrahman ba. Sannan Kakadawa ya fara kida ne da turu 
irin wanda yara suke tankawa suna kade-kadensu na wasa. 

Tun Kakadawa yana yi ana dariya har ta kai ana ba shi 
kudi bai karba daga bisani ya zage har yana karbar kudi. Ta 
haka ya bubuta a cikin al'amarin na kida. 


Alhaji Sani Kakadawa 

Yayan Babangida kuma ana kiran sa Alhaji Muhammadu 
Sani Kakadawa. Sani Kakadawa mutum ne wanda ya tashi mai 
kuzari da son aikata ayyuka na nagarta da biyayya ga na 
gabansa da iyaye ko yayye da sauran magabata. A zamanin 
yarintarsa ya yi sha'awar kokawa da dambe da sharu da doro 
da tauri da sauran wasannin gargajiya. 

Sani Kakadawa ya yi kuruciya mai kadari, mai nagarta. 
Dangane da neman iliminsa kuwa shi Sani Kakadawa ya yi 
karatun allo inda har ya sauke Alkur'ani, mai girma ya kuma 
taba karatun kananan littattafan addinin Musulunci kamar 
kawa'idi da Ishmawiy da Ahadari da Kurdabi da Usuluddin da 
sauransu. Bayan haka kuma an sa shi a makarantar boko ta 
firamare har zuwa karshenta. 

Kida da waka a wajen Sani Kakadawa gadajje ne. Ya yi 
gado a wajen Shehu Kakadawa mahaifinsa. Wanda a wajensa 
ya fara koyo da haddace dabarun kida. Sani Kakadawa ma ya yi 
biya a wajen wasu makada aminan mahaifinsa kuma ya sami 


184 


saukin fahimtar waka saboda kaifin basirarsa da saurin 
ganewarsa da kokarin hadda. Kuma Sani ya fara kidan gadon 
gidansu na duma na ‘yan mata ne sai da ya yi fice wajen yi wa 
samari da ‘yan mata na lokacinsa kida da waka na duma. 

Sani Kakadawa ya karfafa wa kaninsa Babangida 
Abdurrahman Kakadawa ya fara waka ta kidan kuntugi. 


Ilimin Babangida Kakadawa 

Abdurrahman Kakadawa ya yi karatun allo na Alkur'ani, 
mai girma, har ya sauke, da kuma na littattafan ilimi a wajen 
wasu Malamansa a Kofar Jange. Daga cikin Malaman akwai 
Malam Muhammadu na Kofar Jange da kuma Malam Isa shi ma 
a Kofar Jange. 

Bayan haka, Babangida Kakadawa ya yi karatun boko 
gwargwado to amma bai samu ya yi zurfi a ciki ba. Babangida 
ya halarci Makarantar Firamare ta Mayana a Gusau daga 1978- 
1984. Babangida Kakadawa bai halarci Makarantar Sakandare 
ba. 


Sana'ar Babangida Kakadawa 

Babangida Kakadawa ya tsayu sosai a kan ayyukan 
noma. Kusan noma abu ne da kownne Bahaushe a Arewacin 
Nijeriya yake yi, musamman noma na lokacin damina. 


Kida da Waka a Wajen Babangida Kakadawa 

Kamar yadda aka yi bayani a baya, Babangida ya taso ne 
ya ga mahaifinsa da yayansa suna yin kida da waka. Waka ta 
zama gado a wurinsa. Haka kuma Sani Kakadawa ya tallafa 
masa wajen ya zabi kidan kuntigi ya dinga aiwatar da 
wakokinsa. 

Tuntube gushin gaba, Babangida Kakadawa mutum ne 
wanda yake sha'awa tare da ganin kima da kwarjini na zubin 
wakokin da Alhaji Dr. Danmaraya Jos yake rerawa. Babangida 
ya kaunaci wakokin Danmaraya. Daga nan ne ya dinga koyo ta 
hanyar baiwarsa ta waka na rauji na wakokin Alhaji Dr. 


185 


Danmaraya Jos. Ta kai idan Babangida ya yi waka ba za a iya 
bambanta ta da ta murya da amo da raujin Danmaraya Jos ba. 

A hankali Alhaji Danmaraya Jos ya zo ya fahimci 
Babangida Kakadawa kuma ya girmama shi, ya dauke shi a 
matsayin da. Kafin a dauki wani lokaci tasu ta hadu sosai. 
Alhaji Dr. Adamu Danmaraya Jos ya sanar da iyalinsa 
kusantarsa da Babangida Kakadawa kuma ya tabbatar musu 
shi ne zai zama halifansa tun kuwa yana a raye. Babangida 
Kakadawa ya sha rera wakoki a gaban babansa Alhaji Adamu 
Danmaraya Jos, kuma a kullum Danmaraya yana sanya masa 
albarka. 

Tun a lokacin da Abdurrahman Kakadawa ya fara kidan 
kuntugi ba ya zuwa wani taro sai an gayyace shi. Allah cikin 
yardarsa a ko da yaushe cikin gayyatar Babangida Kakadawa 
ake domin ya yi wakoki na kidan kuntigi. 


Kayan Kidan Babangida 

Babangida Kakadawa yana amfani da abin kida na 
kungiti ne samfurin na Alhaji Adamu Danmarya Jos. Bayan 
kuma rasuwar Alhaji Dr. Danmaraya Jos ya rasu a 2015 ya rasu 
a 2015 sai iyalinsa suka danka wa Babangida Kakadawa 
Kuntiginsa. A yanzu haka da shi yake amfani. 


Nau'o'in Wakokin Babangida Kakadawa 

Babangida Kakadawa ya yi tasiri da Alhaji Dr. Adamu 
Danmaraya Jos ba a fasalin raujin waka ba har a nav’o’in 
wakokin da Danmaraya yake rerawa. Ta haka nau'o'in 
wakokin Babangida Kakadawa suka kunshi: 


- Wakokin fadakarwa 

- Wakokin ta'aziyya 

- Wakokin tallace-tallace 
- Wakokin yabo 

- Wakokin soyayya 

- da sauransu. 


186 


Babangida Kakadawa, makadi ne game-gari wanda yake 
yi wa kowa da komai wakoki. Ya yi wakoki na mutane da na 
dabbobi da na tsuntsye da na abubuwa daban-daban da na 
sauransu. 

Kuma tun daga farkon fara wakar Alhaji Babangida 
Kakadawa har zuwa yanzu ba za a iya haddade adadin 
wakokin da ya rera ba. Babangida Kakadawa yana da wakoki 
dadaddu kuma tsufaffi, sannan da wasu sababbin wakoki da 
kuma wasu wakokin wadanda yake a kan rerawa. 


Babangida Kakadawa Bisa Halifar Danmaraya Jos 

Allah, subhanahu wa ta'ala, ya yi wa Alhaji Dr. Adamu 
Danmarya Jos rasuwa a farkon Azumi ranar Asabar 3 ga 
Ramadan, 1436 daidai da 20 ga Yuni, 2015. 

Tun Alhaji Danmaraya Jos yana a raye ya bar wa 
iyalinsa wasiyya idan Allah ya yi masa rasuwa, Alhaji 
Babangida Kakadawa shi ne zai zama halifarsa. Haka kuma 
abin ya faru. Iyalin Danmaraya Jos a bayan da aka natsa da 
jimamin rashin Danmaraya sun kira Babangida Kakadawa ya 
same su a Jos, suka zartar da wasiyyar da aka yi musu. A 
wannan lokaci ne ma suka ba Babangida Kakdawa kuntigin 
Danmaraya da wasu tufafin da yake sawa idan zai fita waka. 
Sannan suka nuna shi ga wasu magabata a Jos, aka yi addu'o'i 
tare da kara juyayi na rashin Alhaji Dr. Adamu Danmaraya Jos. 
Yanzu Alhaji Babangida Kakadawa shi ne magaji kuma Halifar 
Alhaji Dr. Adamu Danmaraya Jos. 


Iyalin Babangida Kakadawa 
Babangida Kakadawa yana da mata daya da kuma 
'ya'ya. Sunan matarsa Maryam. A cikin 'ya'yansa akwai Isma'il 


da Zakiyya da Yusra da Falila da Iliyasu. 


Mazaunin Babangida Kakadawa 


187 


A halin yau (2016), Alhaji Babangida Kakadawa yana 
zaune a garin Sakkwato da Gusau ne. Allah ya kara masa lafiya 
da arzuka da gudanar da ibada da taimakon Musulunci. Sannan 
kuma ya kara masa azanci da hikima na isar da nagartattun 
sakonni ga aľummar Hausawa da masu ji da sha'war harshe da 
adabida aladun Hausa. 


Babangida Kakadawa 
Magajin Danmaraya Jos 


10.3 DAHIRU ALJAN JANGUZA (1938-) 
Sunan Makadi da na Iyayensa 

Sunan yanka na wannan makadi shi ne Dahiru, sunan 
mahaifinsa kuma Sale, sannan sunan mahaifiyarsa shi ne 
Ramatu. Asalin mahaifin Dahiru daga garin Kada ne. Malam 
Sale ya haifi “ya ya uku, biyu mata, Zulai wadda ita ce babba, sai 


188 


Magajiya da take bin ta, sannan na uku wanda namijin ne kuma 
autansu shi ne Dahiru. 


Bishiyar Nasabar Dahiru ita ce: 


Saleh = Ramatu 


a 


Zulai Magajiya Dahiru 


Malam Saleh manomi ne wanda kuma ban da sana'ar 
noma ba shi da wata takamaimiyyar sana'ar sai dai dan abin da 
ba za arasa arayuwa ba. 


Haihuwar Dahiru da Kuruciyarsa 
An haifi Dahiru ne a garin Kada cikin Karamar Hukumar 
Tofa da ke Jihar Kano a shekara ta 1938. 


Karatu na Dahiru Aljan 

A lokacin Dahiru yana karami mahaifinsa Malam Saleh 
ya sa shi makarantar allo ya fara karatu to amma karatunsa bai 
yi nisa ba. 


Sana'ar Dahiru Aljan 

Dahiru ya fara tallar goro kuma a sanadiyyar tallar goro 
ne ya sami lakabin da ake yi masa na Aljan. A lokacin da Dahiru 
yake tallar goro ya rinka yin wasu abubuwa na hatsabibanci 
kana kuma a duk lokacin da ya fita talla ba a wanyewa daidai 
sai ciko ya biyo gyartai wato kudin ba ya haduwa cifcif. Mutane 
sun lura da hatsabibancin da Dahiru yake nunawa sai suka 
dinga kiran sa da sunan Aljan. To, sai dai a lokacin idan an kira 
shi da wannan suna ba ya amsawa, shi ba ya so, domin haka, 
maimaikon idan an ce da shi ya yi shuru sai ya ce Dan'aljanna 
dai. 

Bayan mahaifinsa ya rasu sai ya baro garinsu ya dawo 
garin Danziyal inda ya ci gaba da sayar da goro. A daidai 


189 


wannan lokacin ne ya fara bin masu rawar koroso wanda 
kuma sai da ta kai ya shahara sosai cikin wannan rawa ta 
koroso ganin yadda yake sarrafa jikinsa da kyau cikin rawa ya 
lankwasa gabobinsa sai jama'a suka kara tabbatar masa da 
lakabinsa na Aljan. 


Dahiru a Matsayin Makadi 

Dahiru Aljan bai gaji waka daga wajen mahaifinsa, 
Malam Saleh ba. Amma a iya fadin ya sami wani dosani na kida 
da waka ta fuskar kakansa na wajen uwa da ake kira Ubale 
Jikan Auta, makadin garaya. Duk da haka, waka ta fizgi 
hankalin Darihu ta hanyar biyayya da koyo. 

Fara Wakar Dahiru Aljan 

A farkon al'amari Dahiru Aljan ya soma bin masu rawar 
koroso a garin Danziyal. Sannan kuma Dahiru Aljan ya fara 
shiga hakar waka ta hanyar yin biyayya ga Bankau wani 
makadin farar ganga. Daga baya ne ya bi makadi Hami, kuma 
Dahiru ya dinga koya wa ‘yan amshin Hami rawa a filin kida. 

A hankali Dahiru Aljan ya sami kwarewa ta shirya 
waka, sai ya dauki kidan maza ta amfani da bishi ya dinga yin 
waka a kankin kansa. 

Wani dan'uwan Dahiru Aljan, Alhaji Musa ya ba shi 
shawara ya daina kidan bishi na ‘yan kaddara, ya sauya zuwa 
wani nav’in kida. 

Daga nan, Dahiru Aljan ya saki kidan bishin ya koma 
kidan kuntugi inda yake yawo shi kadai yana kada abinsa, 
amma yana da sankira da ake kira Malam Dauda na Kabo 
Danwanzamai. 


Kayan Kidan Dahiru Aljan 
A farkon wakar Dahiru ya yi amfani da ganganr bishi 


ne. Daga ita ne ya koma amfani da kuntigi. 


Wasu Wakokin Dahiru Aljan 


190 


Wasu daga cikin wakokin Dahiru Aljan sun hada da: 
Wakar 'Zangeru' 

Wakar “Dansanda' 

Wakar 'Jummai Kawar Jummai 

Wakar “Ali Mutsutsu' 

Wakar ‘Ana’ 

Wakar ‘Uwa ba nono’ 

Wakar 'Bakandamiyar Aljan’ 

da sauransu 


Auren Dahiru Aljan 
Dahiru Aljan ya auri matan aure biyu, akwai Laure da 
A'isha Indo da ake yi wa lakabi da Magajiya ko Algaje ko Lale. 


'Ya'yan Dahiru Aljan 
Dahiru Aljan ya haifi wadannan'ya'ya: 
Zayyanu da 
Inuwa (Shago) da 
Sale 


Akwai 'ya'ya mata biyu (2) da ya haifa wadanda suka 
rasu. 


Mazaunin Dahiru Aljan 


A yau (2016), Dahiru Aljan yana zaune ne a garin 
Janguza, na Karamar Hukumar Ungogo, Jihar Kano. 


191 


Dahiru Aljan 


10.4 DAHIRU KAKKABI (1951-) 
Sunan Makadi 
Sunan Kakkabi na yanka shi ne Muhammadu Dahiru, 
kuma ana yi masa lakabi da Kakkabi domin shi mutum ne mai 
surutu, daga nan ne sai aka lakaba masa Kakkabi kuma ya bi 
shi, ana kiran sa da Dahiru Kakkabi Na'indo. 
Iyayen Dahiru Kakkabi 
Sunan mahaifin Dahiru Yusufa kuma Bafilatani ne, 
amma an fi saninsa da Malam Barau. Mahaifinsa Malami ne. 
Tun da Dahiru ya taso ya ga ana yin karatu a gidansu. 
Dahiru Kakkabi ya nuna asalinsa a wannan dan waka: 
Jagora : Ai kai Dawai dan'uwan Ummi, 
: Komi ka yi mani ba ni kyale ka, 
: Don asalinku Babarbarin Borno, 
: Audu ko asalinsu Buzaye, 
: Ni kau asalinmu Hillani. 
(Kakkabi, wakar “Aisha Indo’) 


192 


Sunan mahaifiyarsa Nana A'isha, wadda aka fi kira da 
Nana, wasu kuma suna kiran ta Tahi. 
A wani dan waka Dahiru Kakkabi ya nuna sunan A'isha 
Indo ya zagaye shi gaba da baya. Ga abin da yake fadin: 
Jagora : Yanki hudu tay yi man Indo, 
: Kakata A’isha Indo, 
: Uwata A’isha Indo, 
: Diyata A'isha Indo, 
: Matata A’isha Indo, 
(Kakkabi, wakar 'A'isha Indo’) 


Haka kuma wasu suna yi wa Dahiru Kakkabi kirari 
“Hana Walwalar Barayi ko 'Kakkabi Na'indo Hana Walwalar 
Barayi' saboda ya hana wata karuwa sakat wadda ta yi sata a 
gidansu na karuwanci. 


Shekarar Haihuwar Dahiru 
An haifi Dahiru Kakkabi a kauyen Billashe a Birnin 
Magaji a Jihar Zamfara a shekara ta 1951. 


Ilimin Dahiru Kakkabi 

Dahiru Kakkabi ya yi karatun allo a wajen mahaifinsa, 
ya fara wasu daga cikin littattafan addini kamar su kawa idi da 
ahlari da sauran littattafan koyar da addinin Musulunci. Bayan 
ya bar gida bai tsaya ba sai ya ci gaba da karatu a wajen 
Malamansa wadanda suka hada da Malam Sani da Malam 
Salisu. Amma Dahiru bai sami damar yin karatun boko ba. 


Sana'ar Dahiru Kakkabi 
Dahiru Kakkabi manomi ne. 


Fara Kida da Wakar Dahiru 
Dahiru kakkabi a lokacin yana aiki a gidan biredi akwai 
wani abokinsa Babarbare da ake kira Dawai. A lokacin Dawai 


193 


yana da kuntigi shi kuma Dahiru Kakkabi yakan amsa yana dan 
kadawa ta haka har ya iya kidin kuntigi, sai ya fara fita da 
daddare gidan karuwai da 'yancaca ko gidan suna yana 
kadawa, yana yin waka. Ta haka ne sai ya ga idan ya fita yana 
samo Naira talatin ko arba'in har hamsin, sai ya ga yana samun 
alheri. Daga nan ne Dahiru ya tsunduma cikin yin waka, ya 
ajiye aikin gidan Burodi. Dahiru ya kama yin waka gadan- 
gadan har ya sami daukaka har sai da Dawai ya zama babban 
yaronsa. 


Abin Kidan Dahiru Kakkabi 
Dahiru Kakkabi yana amfani da kuntigi ne. 


Ire-Iren Wakokin Dahiru Kakkabi 
Dahiru Kakkabi yana yin wakoki da suka hada da: 
Wakokin yabo 
Wakokin fadakarwa 
Wakokin ta'aziyya 
Wakokin siyasa 
Wakokin fada 
da sauransu 


Dahiru Kakkabi ya yi wakarsa ta farko ga wani mutum 
mai suna Adamu Shandam. 
Dahiru Kakkabi kuma ya yi wakar Danshayi wadda 
yake farawa da: 
Jagori :Kai jamaa ina wuni tafiya lau, 
: Af ina kwananku duk lafiya lau. 


Jagori : Ya! Bisimilla Rabbana Allah, 
: Ya Allah Sarkin da yay yo mu, 
: Allah mai tutiyar mulki, 
: Allah ka kiyaye bayinka. 
(Kakkabi, wakar “Danshayi') 


194 


Kungiyar Dahiru Kakkabi ta Waka 

Dahiru Kakkabi yana rera wakokinsa a tsari na kadaita 
ne, amma yana da yara masu taimaka masa kidan kuntigi. 
Kungiyar Dahiru Kakkabi ta kunshi: 


Dahiru Kakkabi - Jagora 
Dawai Babarbare - Kida 
Audu Maisaje - Kida 
Rabe Maikwalli Bugaje - Kida 


Har wa yau kuma Dahiru Kakkabi makadi ne game-gari 
wanda yake yi wa kowa da komi wakoki. Kuma Dahiru yana 
bin tsarin rera waka na kire ne. 


Iyalin Dahiru Kakkabi 
Dahiru Kakkabi yana da matan aure da 'ya' ya. 


Adireshin Dahiru Kakkabi 
Dahiru Kakkabi yana zaune a garin Ruma, Bakin 
Duwatsu a cikin Karamar Hukumar Batsari ta Jihar Katsina. 


YA 
Dahiru Kakkabi Maikuntipi 

10.5 SANI DAN'INDO (1958-2016) 
Sunan Makadi da Asalinsa 

Sunan wannan makadi na yanka shi ne Muhammadu 
Sani. Sani ya sami lakabin Dan'indo a sanadin wata kanwar 
mahaifinsa da ake kira Indo. Asalin iyayen Sani daga Shuni ne. 
Gagara Maitsire mahaifin Sani shi ne ya koma garin Gusau da 
zama yana sana'ar fawa. 


195 


Haihuwar Sani Dan'indo 
An haifi Sani Dan'indo a garin Gusau, Jihar Zamfara a 
shekara ta 1958. 


Karatun Sani Dan'indo 

Sani Dan'indo ya fara karatun allo a cikin garin Gusau 
gwargwadon iko. Haka kuma Sani ya fara karatu a wata 
Makarantar Firamare a cikin Gusau, a nan ma ya watsar. 

Duk da haka, Sani Dan'indo ya sami fahimtar wasu 
abubuwa na yau da kullum a dalilin hulda tare da ‘yan boko. 
Sannan Sani Dan'indo tun yana karami ya zama mutum mai 
son yin tambaya a kan duk wani abin da bai gane ba. 


Kida da Waka a Wajen Dan'indo 
Sani Dan'indo bai gaji kida da waka ba, mahaifinsa 
mahauci ne ba makadi ba. 


Fara Wakar Sani Dan'indo 

Sani Dan’indo ya tashi yana mai sha'awar wake-wake. A 
lokacin da yake yaro karami a duk lokacin da Shehu Kakadawa 
wani makadi a Gusau yake kida a wata Unguwa cikin garin 
Gusau. Sani Dan’indo yakan tafi ya rinka rawa ana ba shi kudi. 
Sani Dan'indo ya iya rawa sosai, har ta kai yana burge jama'a 
ainun, tun ma ba zamansa yaro karami ba. A haka ya dinga bin 
Kakadawa a duk inda ya aza kida, yana rawa, har suka sabu da 
Kakadawa, ya zama yaronsa. 

Ganin haka ne baban Sani Dan'indo ya dauke shi ya 
hannunta shi sukutun ga Shehu Kakadawa a matsayin amana. 
Gagara Maitsire ya roki Kakadawa ya rike shi wurinsa su yi ta 
sha'anin kida da waka abin da yake sha’awa. Daga nan Sani ya 
ci gaba da yawon kida da waka tare da maigidansa Kakadawa 
kamar yadda mahaifinsa Gagara Maitsire ya umurta. 

Sani Dan'indo ya hadu da Shehu Kakadawa a harkar kida 
tun yana dan shekara goma sha shida (16). 


196 


Da tafiya ta mika sai Sani Dan'indo ya fara waka da abin 
kida na kuntigi. Amma a lokacin da yake farkon soma waka ba 
a kula da shi ba ballantana ma har a tsaya a saurare shi, sai dai 
duk da haka bai sa ya daina ba, sai ya ci gaba. 

Sani Dan'indo ya karfafa fara amfani da kuntigi saboda 
wata rana da suka je buda gidan Radiyo na Kaduna tare da 
Alhaji Sani Kakadawa kuma Allah ya sa an gayyaci Alhaji Dr. 
Adamu Danmaraya Jos a bukin. To, sai fa Sani Dan'indo ya ga 
kuntigi a hannun Danmaraya sai ya yi sha'awarsa sosai kuma 
ya yi sha'awar shi kansa Danmaraya. Daga nan ne da ya dawo 
gida sai ya yi kokari ya sami kuntigi iya ci gaba da koyon 
kidansa har ya iya sosai. 

A yayin da waka ta fara karbar Sani Dan'indo sai ya kara 
wasu kayan kida wadanda suka hada da kalangu da kuma 
kwalba, kari a kan kuntigin da ya fara amfani da shi. 


Wakokin Fari na Dan'indo 
Wakar da Sani Dan'indo ya fara da kida kuntigi ita ce, 
wakar ‘Gyara Allah Sarki’. A farkon dan wakar yana cewa: 


Jagora : Gyara Allah Sarki, 
: Ya Ubangiji ka wadata mu, 
: Kai da ka iya ka kiyaye mu, 
: Don na ga babu irin Sarki. 


Bayan wannan waka ta ‘Gyara Allah Sark’ sai kuma Sani 
Dan'indo ya rera wata sabuwar waka ta biyu mai suna wakar 
'Yanduniya'. 

Sai kuma ya yi wakar 'Aminu Dogo dansanda'. Haka dai 
tafiya ta mika, ya ci gaba da shirya wakoki. 

Kayan Kidan Sani Dan'indo 

A lokacin da Sani Dan'indo yana bin Shehu Kakadawa sun 
yi amfani da abin kida na duma ne, amma bayan da suka koma 
Sakkwato da harkokin kida shi da Alhaji Sani Kakadawa dan 
Shehu Kakadawa mai duma sai Sani Dan'indo ya koma yin 


197 


waka da abin kida na kuntigi. Daga bisani ya kara kalangu da 
kwalba. 


Sani Dan'indo Makadin Kire 

Sani Dan'indo ta fuskar shirya kalmomi na waka shi 
makadi ne na kire wanda yake iya tsara kalmomi su zama 
waka a nan take. 


Wasu Wakokin Sani Dan' indo 
Wakokin da Sani Dan'indo ya yi suna da yawa ga sunayen 

wasu daga cikinsu kamar haka: 

Wakar ‘Dogo na Lawal Maitaya’ 

Wakar ‘Bala Inshora’ 

Wakar ‘Sojoji’ 

Wakar ‘Ibrahim Nagawuna’ 

Wakar ‘Aminu Dogo Dansanda’ 

Wakar ‘Gayu, 

Wakar ‘Noma’ 

Wakar ‘Alhaji Sarkin Fawa Mani 

Wakar ‘Gyara Allah Sarki’ 

Wakar “Karkada gindi in gani’ 

Wakar ‘Kabiru Gaya’ 

Wakar Hukumar Kare Iyalinmu 

Wakar ‘A’in Azakuda, 

Wakar 'Dakkarawa', 

da sauransu 


Kungiyar Sani Dan’indo ta Waka 

Sani Dan'indo yana da kungiyarsa ta kida wadda ta 
kunshi yara wadanda suke taimaka masa wurin sha'anin kidi 
da waka. Duk inda zai tafi waka tare da wadannan yaran yake 
tafiya. 

Kowane daya daga cikin wadannan yara yana da amfanin 
da yake yi a cikin wannan kungiya ta Sani Dan'indo, kamar 
haka: 


198 


Garba Abu (Mai kara amarshin waka) - Wazirin Dan'indo I 


Atabuka - Kidan Kalangu 
Muhammadu - Kidan Kalangu 
Abamu - Kidan Kwalba 

Sani Dancana - Zacin Waka 
Murtala Kaura - Zacin Waka 

Zicin Waa - Zacin Waka 
Murtala Bado - Zacin Waka 

Lawali Waziri - Wazirin Dan'indo II 


da sauransu 


Wazirin Dan'indo a Kida 

Garba Abu, kamar yadda bayani ya gabata, yana daga 
cikin yaran Alhaji Sani Dan'indo kuma shi ne wazirinsa na 
farko. Bayan da Sani Dan'indo ya yaye Garba Abu sai Lawali ya 
zama wazirin Dan'indo na biyu. 


Iyaln Sani Dan'indo 
Alhaji Sani Dan'indo yana da matan aure da kuma 'ya'ya. 


Rasuwar Alhaji Sani Dan'indo 

Alhaji Sani Dan'indo ya rasu ranar Litinin da Asuba 8 ga 
watan Fabrairu, 2016 bayan ya dawo daga tafiyar waka da ya 
yi zuwa garin Sara, Jihar Jigawa. Muna rokon Allah ya gafarta 
masa, ya jikan sa da rahama, ya kuma yafe kurakuransa. 


Alhaji Sani Dan'indo 


199 


11.0 MAKADAN AMADA 
Yalwa Mai'amada 
Mari Maikwarya 
Uwani Sumaila Mai'amada 
Asma'u Uwani Mai'amada 


200 


11.1YALWA MAT AMADA (1955-) 
Sunan Yalwa Mai'amada 

Sunan Yalwa na yanka shi ne Maryam, amma 
kakanninta sun lakaba mata Yalwa saboda a lokacin 
haihuwarta iyayenta sun sami yalwar abinci irin su gero da 
dawa da shinkafa da sauransu. Kuma mahaifinta ya sami yalwa 
da wadata ta gudunmawa daga jamaa da abokan arziki. 
Mahaifiyarta ita ce Malama Sa’adiyya. 


Shekarar Haihuwar Yalwa 

Hajiya Yalwa an haife ta ne a Unguwar Daneji cikin 
birnin Kano da kewaye a gidan Sarkin Kugen Sarkin Kano a 
shekarar 1955. 


Karatun Allo na Yalwa Mai'amada 

Yalwa ta yi Makarantar Allo inda ta iya babbaku da 
farfaru har ta fara karatun biye, ko da yeke ba ta sauke ba 
iyayenta suka fara shirin yi mata aure. 


Auren Hajiya Yalwa da 'Ya'yanta 
An yi wa Hajiya Yalwa aure tana ‘yar shekara goma sha 
biyu (12). Ta auri mijinta mai suna Alhaji Ibrahim Ganduroba. 
Hajiya Yalwa ta haifi 'ya'ya guda goma sha hudu (14), 
takwas suna a raye, shida kuma sun rasu. A masu rai akwai 
maza shida (6), mata biyu (2). Ga sunayensu kamar haka: 
Ali 
Idi 
Ibrahim 
Sulaiman 
Akibu 
Rufa'i 
Zainab 
Ummul-Khairi 


201 


Hajiya Yalwa a Kidan Amada 

Bisa asali zuriyar Hajiya Yalwa bayi ne na Sarkin Kano 
gaba da baya, kuma a harkar bautar ma, kida da waka suka 
gada. Kamar yadda aka fada, Yakubu Sarkin Kugen Sarkin Kano 
shi ne ya haife ta. Ita kuma ita ce Sarkin Amadan Sarkin Kano. 
Hajiya ta sami kwarewa ta iya buga kuge, shi kuma a Kidan 
Amada ana kada mata kwarya ne tana rera waka. A bisa gado 
na su Hajiya Yalwa suna yi wa Sarkin Kano kida da waka ne 
kawai. Amma daga baya Hajiya Umma Uwarsoron Sarkin Kano 
ta kirawo ta ta ba ta izini na ta dinga halartar bukukuwa na 
sauran mutanen gari. Sai dai ta yi mata izna da kada ta kuskura 
ta yi amfani da kayan kidan gashin jimina a gidan kowa in ban 
da gidan Sarki. 

Sarkin Kano ya yi wa Hajiya Yalwa albashi tare da 
sauran manyan fadawan Sarki a Masarautar Kano kamar kuma 
yadda sauran makadan fada suke da shi. Haka kuma, duk wani 
biki da ta je duk abin da ta samu nata ne ba na kowa ne ba. 


Hajiya Yalwa Bisa Sarautar Sarkin 
Amadar Sarkin Kano 

Duk da Hajiya Yalwa ta gaji kida da waka, amma a fagen 
kidan kwarya ta sami horo da gogewa da kuma bunkasa a 
wajen Uwardakinta Hajiya Dabijino, Sarkin Amadar Sarkin 
Kano. Babu alaka ta jini tsakanin Hajiya Yalwa da Hajiya 
Dabijino sai dai dukkansu bayin Sarkin Kano ne kuma duk 
iyayensu makadan fada ne. Biyayya da soyayya ta sa rabon 
gadon Hajiya Dabijino na sarautar Amada ya fada kan Hajiya 
Yalwa. Lokacin da karfin Dabijino ya gaza tana “yar shekara 
dari da hamshin (150) sai ta je da Hajiya Yalwa a gaban 
Uwarsoro, Hajiya Umma domin ta amince a gabatar da Yalwa a 
gaban Sarki a nemi yardar Sarki a nada ta Sarkin Amadar Kano. 
Uwarsoro ta yarda kuma Sarki ya amince da nadin Yalwa a mai 
amadar gidan Sarki. 

Hajiya Dabijino ta ki fitowa wasan sallah gidan Sarki ta 
ce Hajiya Yalwa ce za ta yi daga shekara ta 1985. Hajiya Yalwa 


202 


ta fio fagen waka ta fara kokarin waka amma murya sai ta fara 
rawa, jiki na rawa. Sai ga Hajiya Dabijino ta zo, sai ta debi ruwa 
cikin koko ta yi tofe-tofe ta ba ta sai Yalwa ta sha ruwan. Nan 
da nan, sai zuciyarta ta mike, ta tsaya wuri guda sai waka take 
zubawa. Nan da nan wuri ya rude, sai ihu da tafi. 


Ire-Iren Wakokin Yalwa na Amada 
Hajiya Yalwa Mai'amada tana rera wadannan nau'0'i na 
wakokin kidan ruwa: 
- Wakokin Iskokai/Aljannun gidan Sarkin Kano 
- Wakokin kirarin ruwan tambari na Sarkin Kano?? 
- Wakokin Sarakunan Kano 


Sunayen Wasu Wakokin Hajiya Yalwa 
- Wakar ‘Hana kangara zaki’ 

- Wakar “Duwawu' 

- da sauran wakokin sauran jama'a 


Kungiyar Yalwa ta Kidan Amada 

Hajiya Yalwa tana da kungiya ta kidan Amada a fadar 
Kano, kuma yawancinsu sun gaji kida da waka ne. Daga cikin 
mataimakan Hajiya Yalwa na kida da waka akwai: 
- Hajiya Uwani ‘yar Sarkin Gwanso 
- Hajiya Mari Sankira 
- Hajiya Maimuna Waziriya 


Kayan Kidan Yalwa Mai'amada 

Hajiya Yalwa tana amfani da wadannan kayayyaki a 
wajen kidan ruwa ko kidan kwarya ko kidan Amada: 
Korai 


29 Kida ne na ruwa da tambari wanda ake yi a yayin da Sarkin Kano yake 
zaune a Rumfar Kasa. 


203 


Korai manya ne kuma an yi musu zane an rubuta San 
Kano a jikinsu. 


Masaki/Roba 
Masaki na kwarya ko na roba ne manya ake zuba wa 
ruwa a saka wasu kananan korai a cikinsu sai a dinga kadawa. 


Koko 
Koko karamar ne kwarya wadda ake sakawa a rub-da- 
ciki a babbar kwarya a dinga kadawa a saman ta. 


Tilli/Muburgi 

Tilli ko maburgi wani abin da ake duka ko bugun 
kwarya da shi domin fitar da amo na kida. Akwai tilli wanda 
ake rufa shi da gashin jimina. Wannan sai bikin sallah ko bikin 
‘yaʻyan Sarki ne ake amfani da shi. Amma kidan gidan hakimai 
da gidajen sauran jamala ana amfani da tilli maras gashin 
jimina. 
Makirifon. 
Lasufikoki 
Amfulfaya 


Mazaunin Hajiya Yalwa 
Hajiya Yalwa mai Amadar Sarkin Kano tana zaune ne a 
cikin gidan Sarkin Kano a bangaren gidajen bayin Sarki. 


11.2 MARI MAIKWARYA (1960-) 
Sunan Mari da Lakabinta 

Sunan Hajiya Mari na yanka shi ne Mariya, sannan ana 
yi mata lakabi da Mari. 


Shekarar Haihuwar Mari 


204 


An haifi Hajiya Mari a shekara ta 1960. An haife ta nea 
Unguwar Sagagi cikin birnin Kano. 

Haka kuma sunan mahaifinta shi ne Abdullahi, kuma 
sunan mahaifiyarta Ramatu. An hafi mahaifinta nea Abasawa a 
Karamar Hukumar Gezawa, Jihar Kano. 


Karatun Mari 
Mari ta yi karatun allo kuma ta sami rabo mai yawa a 
karatun Alkur'ani. 


Kuruciyar Mari 

Mari ta tashi a Unguwar Sagagi ta cikin birnin Kano 
sannan ta hadu da Hajiya Yalwa tun tana matashiya a matsayin 
‘yar zaman dakinta a lokacin da ita Hajiya Yalwa mai kidan 
kwarya ta yi aure. 


Auren Mari da “Ya'Yanta 

Mari ta yi aure tun tana da shekara sha biyu da 
haihuwa, kuma Allah ya ba ta ‘ya daya, sannan ta rike 'ya'ya 
‘yanʻ‘uwan. Mijinta shi ne Malam Inuwa wanda aka fi kira da 
Maigari. 


Fara Kidan Kwarya na Mari 

Hajiya Mari Maikwarya ta soma kidan Amada na 
kwarya a sanadiyyar zaman da ta yi a karkashin Uwardakinta 
Hajiya Yalwa Mai'amada. Mari ta shiga cikin kungiyar Hajiya 
Yalwa a matsayin mai kidan kwarya da yin amshin waka. 

Tare da Mari Hajiya Yalwa take zuwa gidan Sarkin 
Kano, musamman a sarautar Alhaji Ado Bayero domin kidan 
kwarya. Haka ma a tare da ita Yalwa Mai'amada take halartar 
gayyace-gayyacen da ake yi mata zuwa kidan kwarya. 


Sarautar Sankiran Kidan Kwarya 


205 


Hajiya Mari ta sami sarautar Sankirar mata a lokacin da 
aka yi wani biki a gidan Falakin Kano wanda ya tara makada da 
yawa, maza da mata. A wannan biki ne aka ba Hajiya Mari 
damar ta dinga sanar da mutane abubuwan da suke gudana na 
hidime-hidemen buki. Sankira Hajiya Mari ta aiwatar da 
ayyukanta cikin hikima da tsari da jan hankalin mutane. 
Wannan matsayi ya kara ba ta shuhura a harkar kidan kwarya. 


Kungiyar Mari ta Kidan Kwarya 

Kungiyar Hajiya Mari ta kidan kwarya ta kunshi mutane 
masu gudanar da ayyuka mabambanta. Wasu daga cikin 
mataimakan Hajiya Mari su ne kamar haka: 


Asama'u - Kidan Kwarya 
Uwanin Kotso - Kidan Kwarya 
'Yanbiyu - Kidan Kwarya 
Abu - Kidan Kwarya 
Sa'a - Kidan Kwarya 
Zulai - Kidan Kwarya 
Martalele (Kyauta) - ‘Yar Amshi 

Hansatu - ‘Yar Amshi 


Magajiyar Mari Maikwarya 

A rayuwar Hajiya Mari ta kidan kwarya ba ta yi ishara a 
kan wata, musamman daga cikin ‘yan kungiyarta, wadda take 
jan hankalinta ta gaje ta a kidan kwarya ba. 


Mazaunin Hajiya Mari 


Hajiya Mari Maikwarya tana zaune ne a cikin birnin 
Kano. 


11.3 UWANI SUMAILA MATAMADA (1948-) 
Sunan Mai'amada 


206 


Sunan wannan makadiya na yanka shi ne Fatima Binta 
sannan ana yi mata lakabi da Uwani saboda ta ci sunan 
mahaifiyarta ne. 


Shekarar Haihuwar Uwani 

An haifi Binta Uwani a garin Faradaci a cikin Karamar 
Hukumar Sumaila. An haife ta ne shekaru biyu kafin a yi 
laluben fari wato lokacin da aka yi bakin shinku kuma aka yi 
hujin allura. Shekarar haihuwarta ita ce 1948 a lokacin 
sarautar Sarkin Kano Abdullahi Bayero. 

Sunan Mahaifinta Sa'idu Faradaci kuma shi ne Dagaci na 
Faradaci. Maharbi ne shaharare kafin ya ci sarautar Dagaci. 


Karatun Uwani 

Uwani Sumaila ta fara karatun allo ne a wurin Malam 
Nafi'u a Faradaci gwargwado kuma ta sami wani rabo na 
karatun Alkurani. 


Kuruciya da Auren Uwani 

A lokacin kuruciyar Binta Uwani ta yi fice a wasannin 
gada da kade-kaden da ake yi wa samari da 'yanmata a lokutan 
bukukuwan sallah da na alada a kauyensu, musamman a 
matsayinta na “yar Dagaci. Sannan kuma mahaifinta ya aurar 
da ita ga Adamu Garbai da ke kauyen Garbai a Karamar 
Hukumar Sumaila tana da shekara goma sha uku. Wannan aure 
ne da ake yi musu na saurayi da budurwa, amma sai ta ki zama 
fafur ganin 'yan'uwanta duka an aurar da su ne a gidajen 
saraki, amma ita an aurar da ita gidan makada. Mahaifin 
Adamu Garbai, Malam Yakubu Maiganga, shahararren makadi 
ne kuma daga gare shi ne shi dan nasa Adamun ya koyi kida da 
waka har sai da Adamun ya zama shahararren makadin 
kokawa. Duk da wannan turje-turje da Uwani ta yi ba su sa 
mahaifinta ya raba auren ba. 


Sana'ar Uwani Sumaila 


207 


A yayin da Uwani ta yi aure kuma ta fara samun 
nutsuwa a gidan mijinta sai ta kama tsirfa ta yin kadi da sauran 
abubuwan da suka shafi sarrafa auduga. 


Koyo da Fara Kida 

Uwani Mai'amada ta sami alaka da kida ne a lokacin da 
ta auri makadin kokawa Adamu Garbai, shi ne ya sanya ta koyi 
kida da waka. Ke nan ba gado na waka ta yi daga wurin 
mahaifinta ba, haye ta yi da rana tsaka, sai dai ta sami naso 
wanda ya janyo ta shiga waka a shirye. 

Da farko Malam Adamu ya fara yawon kida da matarsa 
Uwani, sai dai ba ta yin wani abu na dangin kida da waka, sai 
idan an yi masa kyauta yakan ce “an ba da na makadi saura na 
matar makadi”. 

Kwanci-tashi sai Uwani Sumaila ta fara koyo na kida da 
waka inda ta fara jagabar kirari, musamman in ana zaman ajo. 

Da labari ya je kunnen mahaifinta tana bin mijinta 
yawon kida kuma har ta kware wajen kirari, sai ya nuna bai 
yarda 'yarsa ta zama sankira ba. Lokuta da dama har yakan 
turo dan'uwanta Jibrin ya ba ta kashi. Rigima ta tsananta 
tsakanin mahaifinta da mijinta domin ya ki sakin auren, ya ce 
tun da ya ba shi ‘ya, ya aura, to, ai kuwa ta fita daga ikonsa ta 
zama mallakinsa. 

Tilas mahaifinta ya hakura ta ci gaba da bin mijinta 
yawace-yawacen kida da kuma ziyartar zaman ajo. Har ta ce ko 
kwana nawa za ta fi wajen yawon wake-wake mijinta ba zai 
hana ta ba. 

Yawan bin mijinta da take yi wajen kida da waka har ya 
sa ta haddace mafi yawan wakokinsa na kokawa da na kidan 
noma kuma tana iya rera su ta hanyar buga kwarya. 

Ga kadan daga wakar noma da mijinta ya yi lokacin 
aikin gayya don kara wa samari karsashi da yin zambo ga 
malalaci wanda ya kasa noma: 


G/Waka : Iye ta samari hoho, 


208 


Jagora : Samarin ma sun kasa, 
'Y/Amshi : Samarin ma sun kasa, 


Jagora : Sun gaza tsohon gemu, 
'Y/Amshi : Sun gaza tsohon gemu. 


Jagora : Tsoho na gemu, barka da wuya, 
'Y/Amshi : Samari hoho. 


Jagora : Barka da zaune barka da tsaye, 


'Y/Amshi : Iye ta samari hoho. 
(Adamu, Wakar Noma) 


Ga kuma waka ta kidan kokawa wadda yake cewa: 
G/Waka: Ya yi kokawa yai dambe. 


Jagora : Ya Allah koro rabo, 
: Ya Allah ba zai hana bawa rabo ba, 
'Y/Amshi : Ya yi kokawa yai dambe. 


Jagora : Kai Ubale ko shadi za ka yi? 
: Taho yaron Malami, 
: Taho uba na kai tuwo, 
: Mai bi da arna, 
'Y/Amshi :Ya yi kokawa yai dambe. 


Uwani Sumaila Maiamada ta soma waka ta kanta a 
lokacin wakar dabe. Idan mata masu dabe sun hadu an fara 
dabe ba mai jin na wani, ita sai ta koma daga gefe da korenta 
biyu tana yi wa masu daben waka, wani lokaci har su fada mata 
kiryoyinsu3? ta buga musu. A lokacin yaran Uwani biyu ne su 


30 Wato nav'’in take nasu don ta kada musu. 


209 


ne suke taimaka mata wajen buga koren. Akan tara mata 
kwanuka da turame da farantai ladan kidan da take yi. 


Ga misalin wakar da take yi a wajen dabe: 
G/Waka: Mu karkada kwarya kudi ya zo, 


Jagora : Ashe yaron ba yaro ba ne, 
: Yaron birni mai raha da goro, 
'Y/Amshi :Mu karkada kwarya kudi ya zo. 


Jagora : Yaron birni mai raha da mota, 
'Y/Amshi : Mu karkada kwarya kudi ya zo. 


Jagora : Ca nake yaro ne ashe munafuki ne, 
'Y/Amshi : Mu karkada kwarya kudi ya zo. 


(Kwani Sumaifa, ‘Wakar Amada’) 


Har ila yau, daga bisani, Uwani Maj'amada ta shiga 
shirya wakoki na masu sarauta tun daga sarakuna da hakimai 
da dagatai da sauran masu rike da sarauta. 

Daga cikin wakokin da ta yi akwai wakar Mai Martaba 
Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero: 


G/Waka : Alfanda buwaye. 
Jagora : Sarki sai ta Allah, 
'Y/Amshi : Sarki sai ta Allah. 
: Alfanda buwaye. 
Jagora : Tilas ne a je da kai, 
: Tilas ne Uba mutane, 
'Y/Amshi :Ina na Audu mai raba kaya, 
: Wandara dan Audu, 
: Alfanda buwaye. 


Jagora : Tilas ne a bi ka, 
'Y/Amshi :Tilas ne a bi ka, 
: Alfanda buwaye. 


Jagora : Ko an so a bi ka, 


210 


'Y/Amshi :Ko an kia bika, 
: Alfanda buwaye. 


Jagora : Ai karya suke ba sa iya gaba da kai ba, 
: Toron giwa, 
'Y/Amshi :Ina na Audu ba raba kaya, 
: Wandara dan Audu, 
: Alfanda buwaye. 


Jagora : Kowag gaba da kai, 
: Ya ga takaici a duniya mahawayi, 
'Y/Amshi :Ina na Abdu mai raba kaya, 
: Wandara dan Audu. 
(Uwani Sumaila, wakar 'Sarkin Kano 
Ado’) 


Bakandamiyar Uwani Mai'amada 
G/Waka : Ayye sama lubaye. 


Jagora : Gari-gari nake yawon kwarya, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 


Jagora : Waje-waje nake yawon kwarya, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 

Jagora : Allah bai hana wa kowa kyauta ba, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 


Jagora : In Allah ya ba ka tilas ka ji dadi, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 


Jagora : In kuma bai ba ka ba ba mai karba ma, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 


Jagora : Yara mu je wurin yaran mata, 
'Y/Amshi :Sama lubaye. 


211 


Jagora : Allah ya ba su Naira mu ji dadi, 
'Y/Amshi : Sama lubaye. 


Jagora : Hajiya Zulai tana halin girma, 
'Y/Amshi : Sama lubaye. 


Jagora : Hajiya Nusa ma tana halin girma, 
'Y/Amshi : Sama lubaye. 


(Uwani Sumaila, 'Bakandamiya') 


Kungiyar Uwani ta Waka 


Binta Uwani Sumaila - Jagora 

Hajiya A'isha (Marka) Sumaila - Babbar “Yarta 
Tasalla - Matar wanta 
Binta 'Yarmakur - Yarta ce 
Hadiza (Maikekasasshiya) - Yarta ce 

Ladi - Yarta ce 

Anas - Jikanta ne 
Bala - Jikanta ne 
Saddika 

Samira - Masu kula da kyauta 
Nafisa 


Kayan Kidan Uwani Mai'amada 
Kayan kidan da Uwani Sumaila Mai'amada take amfani da 
su sun hada da: 
- Kwarya kekasasshiya 
- Dundu, kwarya mai ado 
- Tilli, masaki da ake zuba wa ruwa a kifa ‘yar kwarya a cikin 
ruwan, ana buguwa. 


Iyalin Uwani Mai'amada 
Uwani ta haifi “ya'ya da suka hada da: 
- A'isha (Marka) Magajiyarta 


212 


- Sa'idu 
- Binta 
- Yakubu 
- Sa'idu 
- Abdullahi 
- Hajara 
- Muhammadu Sani 
Yana Koroso a Sani Abacha Youth Centre) 
- Hadiza (Mai kekasasshiya) 
- Habiba 


Magajiyar Uwani Mai'amada 

Duk da haye Uwani ta yi wa kidan kwarya, amma tana 
alfaharin ganin 'ya'yanta suna sha'awar Amada. A cikin 
‘ya’yanta babbar ’yarta A'isha (Marka) ita take sa ran ta gaje ta. 
A halin yanzu A'isha takan tafiyar da waka ko Uwani tana nan 
ko ba ta nan. 


11.4 ASMA'U UWANI MAT'AMADA (1935-) 
Sunan Yanka na Zabiya 

Sunan yanka na Zabiya shi ne Asma'u “yar Alhaji Isah, 
Makaman Kotosn Kano. Ana yi mata lakabi da Uwani 
Ma'aimada. 


Nasabar Uwani Mai'amda 

Musa Kwargam Sarkin Kidan Sarkin Kano Alu Maisango 
shi ne kakan Asma'u. Haka kuma, Alhaji Abdurrahman Sarkin 
Kidan Sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero ne. 


Shekarar Haihuwar Uwani 
An haifi Asma'u Uwani a Unguwar Hausawan Kwargam, 
a shekara ta 1935. 


Karatun Allo na Hajiya Uwani 


213 


Uwani ta yi karatun allo na Alkur'ani. Daga cikin 
wadanda ta yi karatu da su akwai 'Yarmalam Magaji. Sannan 
kuma daga cikin malamansu akwai Malam Mustapha da Malam 
Tijjani. 


Wasu Halayen Haijiya Uwani 

Uwani mata ce mai hakuri, kuma tana zaune ne tare da 
jikokinta masu tarin yawa wadanda 'yan'uwanta suka rasu 
suka bar mata. Haka kuma tana da sakin fuska da magana cikin 
barkwanci. Mutum ce mai son jamaa da jinkai. 


Sana'ar Hajiya Uwani 

Hajiya Uwani tana kiwon kaji na gona a gidanta kuma 
Allah ya rika mata wannan sana'a tata ta kiwon kaji. Akwai 
haske mai yawa wanda ta samu a cikin sana'ar kaji. 


Kida da Waka a Wajen Hajiya Uwani 

Uwani tun a lokacin kuruciyarta take yin kida ita da 
kaninta Alhaji Abdurrahman, amma ba kidan Amada take yi a 
wannan lokacin ba. Sukan yi kida ne na kotso a gidan Sarki. 
Sukan je su gai da Sarki Abdullahi Bayero tun suna kanana. 

Uwani ta fara kida ne na kotso wanda take yi ita da 
kaninta Alhaji Abdulrrahman Sarkin Kotso. Daga baya ne 
bayan mijinta na biyu ya rasu sai ta sauya zuwa kidan Amada 
wanda aka umurce ta ta yi. 


Auren’t Uwani Mai'amada 
Uwani ta yi aure biyu a rayuwarta. Ta auri mijinta na 
farko Muhammadu wanda yake a Ciranci, daga baya suka rabu 


31 Uwani ta yi auren farko ne a Ciranci inda ta haifi 'ya'ya hudu, ta yi auren 
ne tana ‘yar shekara goma sha uku (13) sunan majin nata shi ne 
Muhammadu dan Yahaya. Mijin nata ya tafi Gabas karatu sai bai dawo ba. 
Wannan ne ya kawo sanadiyyar rabuwarsu. Daga nan sai ta dawo gida ta 
zauna, ba ta jima ba ta koma yin wani auren inda ta auri Alhaji Abbas, shi 
ma ta haifi wasu 'ya'yan guda biyu suna nan sai Allah ya yi masa rasuwa. 


214 


ta yi wani auren a inda ta auri Alhaji Abbas wanda bayan ta 
haihu biyu da shi sai ya rasu. 


'Ya'yan Uwani Mai'amada 
Uwani ta haifi 'ya'ya hudu da mijinta Muhammadu su ne 
kuwa: 
Muhammad Auwal 
Muhammadu Sani 
Binta 
Mairo 


A lokacin da kuma ta yi aure na biyu, ta auri Alhaji 
Abbas ta haifi: 
Alhaji Abdurrahman 
A'ishatu 


Hajiya Uwani Mai'amada 
Hajiya Uwani Mai'amada tana zaune a cikin garin Kano 
a cikin iyalinta da jama'arta. 


Hajiya Asma'u Uwani Mai'amada 


215 


12.0 MABUSA 
Kakaki Amadu Katsina 
Algaita Umaru 


216 


12.1 KAKAKI AMADU KATSINA (1944-2011) 
Sunan Yanka da Lakabinsa 

Sunan yankan Kakaki shi ne Amadu wanda ake yi masa 
lakabi da Amadu Yabu kuma ya ci sunan kakansa ne Malam 
Amadu. Ana kyautata zaton kakanni ne suka sa wa Ahmad 
lakabin Yabu. Bayan da ya girma ya gaji sarautar gidansu ne 
lakabinsa na Yabu ya bace ya koma Kakaki wato Kakaki 
Amadu. 


Nasabar Kakaki Amadu 
Kakaki Amadu ya fito ne daga zuriyar Malam Amadu 


wato kakansa na wurin uba. Amadu shi ne ya zama Sarkin 
Kakakin Sarkin Kasina daga sarautar Dallazawa a wajejen 
shekara ta 1888 zuwa 1905. Kakaki Amadu ya nuna, kakansa 
Amadu ya sami sarautar Kakaki ne bisa dalilin wata bajinta da 
ya yi, a Katsina mutane hudu (4) suke haduwa don su nada 
Sarki, su ne 'Yandaka da Durbi da Galadima da Kaura. Wata 
rana Sarki ya bukaci ganin daya daga cikinsu wato 'Yandaka. 
Shi kuma 'Yandaka yana Hakimci a wani gari da yake da nisa 
daga Katsina kimanin kilomita talatin (30). Sai Kakaki Amadu 
ya hau ganuwar kofar Kwaya ya busa kakaki. Kakakin yana 
cewa “Basansami ka zo Sarki na kira”. Nan da nan sako ya iske 
'Yandaka ya garzayo zuwa fada. Sarki ya tambaye shi ya aka yi 
sakon ya isa gare shi, sai ya fadi yadda sakon ya riske shi. 
Wannan abu ya burge Sarki har ya ce da Amadu ya fadi inda 
yake so da zama a duk garin Katsina, sai ya ce Fandami. Sarki 
ya yi masa izinin ya je ya shaci iya inda yake so, su ne asalin 
kafa garin Fandami a cikin tsagero na Karamar Hukumar Rimi 
a Kasina. Zuriyar Kakaki Amadu ce take mulkin garin har yau. 
Daga baya ne Adamu?? dan Amadu ya dawo Unguwar 
'Yar'aduwa da zama saboda soyayyar da ke tsakaninsa da 
Alhaji. Bala Dankusada?3 wanda ya ba shi fili ya gina gida. 


32 Wato mahaifin Kakaki Amadu. 


217 


Haihuwar Kakaki Amadu da Yanayinta 

An haifi Kakaki Amadu a shekarar 1944 a cikin watan 
Yuni a Unguwar Yaraduwa ta cikin Katsina. Malam Adamu shi 
ne mahaifinsa, mahaifiyarsa kuwa ita ce Hajiya Binta. 


Kuruciyar Kakaki Amadu 

Kakaki Amadu ya taso ne da kwazo da yawan 'yan 
tsokane-tsokane irin na yara, sai dai yana girmama na gaba da 
shi. Jurumi ne a tsakanin tsararrakinsa domin kodayaushe 
yakan nuna juriya da jaruntaka a wurin gudanar da alamuran 
rayuwa na yau da kullum. 

Kakaki Amadu ya koyi busa wajen yayyensa da suke 
uba daya da shi. Daga bisani ya fi su kwarewa da daukaka a 
wajen busa saboda shi mutum ne mai saurin rike abubuwa. 


Yanayin Karatun Allo na Amadu 

Kakaki Amadu ya fara karatun allo tun yana da shekara 
biyu a duniya inda 'yan'uwansa kan kama hannunsa suna 
tafiya da shi makaranta. Tun bai san komai ba, har shi ma ya 
kai munzalin fara karatun babbaku da farfaru har ya kai shi ma 
ya iya allonsa. Kakaki Amadu ya biye Alkur'ani, kuma duk inda 
aka bude, zai iya karantawa. Daga nan ya fara karatun ilimi na 
Makarantar Soro. Kakaki Amadu ya sami ilimin fikhu da tauhid 
da hadisai da sauransu. 


Ilimin Kakaki Amadu na Boko 

Dangane da ilimin Kakaki Amadu boko, ya yi 
Makarantar Elimantare daga Shekara ta 1956, ya kuma ci gaba 
da karatunsa na Babbar Firamare?? a Makarantar Gidado a 
tsakanin shekarar 1961 zuwa 1963. Bayan gama wannan 
makaranta sai ya shiga Makarnatar Koyon Malanta ta Katsina35 


33 Wato mahaifin Dr. Tanimu Musa 'Yaraduwa, Jami'ar Bayero, Kano. 
34 Wato Senior Primary. 
3 Wato Katsina Teachers College, Katsina. 


218 


a shekarar 1964 zuwa 1968. Daga nan ne ya tsai da karatunsa 
na boko ya kuma fara aikin Malanta a Makarantar Gidado?$ a 
matsayin Mataimakin Shugaban Makaranta. Amadu ya yi aiki a 
makarantu da dama a matsayin malami kuma ya koyar da 
mutane masu yawan gaske. Kafin ya ajiye aiki sai da ya kai 
matsayin Shugaban Makarantar Gidado, Firamare a 1990. Daga 
nan ne ya ajiye aiki a bisa ra'ayin kansa, ya koma gida domin ya 
dauki rigar babansa ta sarautar Kakakin Katsina. 


Siffofi da Halayen Kakaki Amadu 

Kakaki Amadu mutum ne da a ko da yaushe yake sanya 
manyan kaya irin su shakwara da jamfa da babbar riga. Wani 
lokaci kuma yakan sanya 'yarciki da wando. A mafi yawan 
ma'amalolinsa na cikin gida da na Unguwarsu, yakan sa 
karamar riga irin ta Turawa”. Idan kuma za ya tafi wajen wasa 
ne yakan yi shiga irin ta wasan da za a yi kamar kwallon bango 
ko tafiyar kasa da sauransu. 

Kakaki Amadu mutum ne mai fara’a, mai sakin fuska ga 
yara da manya da kuma 'ya'yansa. Kakaki Amadu mutum ne 
mai tausayin marasa karfi da almajirai. Gidan Kakaki ya zama 
inda kowa kan iya zuwa ya ci abinci cikin jin kadi. Yakan dauko 
almajirai ya mai da su gidansa ya kuma dauki nauyin 
rayuwarsu har sai sun yi aure, kuma yakan yi musu hidima 
kamar yadda zai yi wa iyalinsa da ya haifa. 

Ga shi kuma mutum ne wadda bai son ya ga ana rigima, 
ta dalilin haka idan ya ga ana rigima ko ta mece ce sai ya yi iya 
kokarinsa ya sasanta. Kuma mutum ne mai barkwanci, don in 
ka zauna da shi dole sai ya sa ka dariya. Shi mutum ne mai son 
girma ba ya daukar raini. 


Sana'ar Kakaki Amadu 


36 Wato Gidado Primary School, Katsina. 
37 Wasu Shirt. 


219 


Kakaki Amadu bai dogara kacokan da albashinsa na 
Sarkin Kakaki ba, sannan a matsayinsa na tsohon ma'aikacin 
gwamnati yana amsar fansho. Haka kuma Kakaki Amadu yana 
da lambu da yakan yi noman kayan marmari domin ya tallafa 
wa rayuwarsa, kuma yakan yi noma na damina. Yana noma irin 
su gero da masara da dawa da wake da yakuwa da ridi da 
kuma kubewa domin ci da kuma sayarwa. 


Busa a Wajen Kakaki Amadu 

Matsayin busa a wurin Kakaki Amadu abu ne da yake 
gadajje, ya gada ne tun kaka da kakanni, mahaifinsa ya yi, 
kakansa ya yi. ta haka busa ta zama gado a wurin Kakaki 
Amadu. 


Yanayin Fara Busar Kakaki Amadu 

Kakaki Amadu ya fara busa ne tun yana cikin kuruciya, 
a lokacin da yake bin 'yan'uwansa suna koya masa busa. Bayan 
rasuwar mahaifinsa kuma ya fara zuwa gidan Sarki yana busa 
duk ranar Alhamis a matsayin gurbin ubansa, ba tare da ana 
biyan sa albashi ba. 

Daga bisani Sarkin Katsina Alhaji Muhammadu Kabiru, 
ya yi masa sarautar Sarkin Kakaki don ya maye gurbin 
babansa. Daga nan ne ya saki aikin gwmnati ya kama harkar 
busa ka'in-da-na'in inda duk Sarki za shi da shi yake tafiya. 


Busar Kakaki Amadu ta Farko 

Kakaki Amadu ya yi busar Kakaki ta farko ne ranar 
Alhamis inda ya yi wa Sarkin Katsina Usman Nagoggo wanda a 
dalilin haka ne Sarkin Katsina ya dinga tafiye-tafiye da shi duk 
inda zai je. 


Nau'o'in Busar Kakaki Amadu 

Ita busar Kakaki ana dora sautinta ne gida-gida ta 
yanayin take, mabusan Kakaki suna iya busa wa kowa takensa 
da kakaki. Busar yaki ta sha bamban da wadda ake yi wa Sarki 


220 


a fadarsa. Kakakin da ake busa wa Sarki takensa bai yi kama da 
na kowane mai sarauta ba. Misali akan busa wa Sarki a fagen 
yaki: 

Kakaki: A yamutsa Korau a hade ai daga 


Ana yin wannan take ga Sarki domin ya harzuka ya fita 
filin daga don gwabzawa da abokan gaba. Busar Sarki kuwa 
idan zai fito tana cewa, ‘Gaa shi, gaa shi’ wato ga Sarki nan 
fitowa. Idan kuma wani hakimi zai busawa sai a yi masa irin 
nasa taken gidansu. 

Dangane da busar Kakaki a Masarautar Katsina, aiki ne 
da ake yi a kungiyance, wanda ya hada da Sarkin Busa da 
Sarkin Kakaki da Farai da kuma Sarkin Makada. Sarkin Makada 
shi ke fara kida, sannan Sarkin Busa sai Sarkin Kakaki sai Farai. 
Yanayin busar yakan danganta ne da mai sarautar ko Sarki ko 
hakimai da sauransu. 

Amma busar da Kakaki yake yi shi kadai, yana yi wa 
hakimai da dagatai da masu hannu da shuni ko a lokutan 
bukukuwan sallah ko na aure da ko na suna da sauransu. 


Kayan Busar Kakaki Amadu 

Sarkin Kakaki yana amfani da kakaki ne wajen aiwatar 
da busarsa. 

Kakaki wani dogon karfe ne da ake yi da farin karfe ko 
jan karfe, ana raba shi biyu ne ko zuwa uku saboda tsawonsa 
sai an zo yin amfani da shi ake hadawa don a busa. 


Iyali da'Ya'yan Kakaki Amadu 
Matan Aure 

Matar Kakaki Amadu wadda ta yi masa takaba ita ce 
Binta wato Inna 'Yaryaya. 


'Ya'yan Kakaki Amadu 
'Ya'yan Kakaki Alhaji Amadu Adamu Amadu, Kakakin 
Sarkin Katsina su ne: Amadu (Babangida) da Hadiza da 


221 


Abdullahi da Muhammad Bashir da Hassan da Nana Bilkisu da 
Asiya da Muhammadu Aminu da Zainab da Maryam da 
Hauwa'u da Rukayya da Sulaiman da Safiyya da Ismail da 
Fatima (Audi) 


Wasu Fadojin da Kakaki Amadu ya Ziyarta 
Fadar Lamidon Adamawa 
Fadar Sarkin Musulmi 

Fadar Sarkin Daura 

Fadar Sarkin Kazaure 

Fadar Sarkin Kano 

Fadar Sarkin Zazzau 

Fadar Sarkin Hadeja 

Fadar Sarkin Jama'are 

Fadar Sarkin Katsinan Gusau 
Fadar Sarkin Bidda 

Fadar Sarkin Kwantagora 
Fadar Sarkin Zamfara, Anka 
Fadar Sarkin Zuru 

Fadar Sarkin Maradun 
Fadar Lamidon Yusufari 
Fadar Sarkin Ilorin 

Fadar Sarkin Yawuri 

Fadar Oba na Benin 

da sauransu 


Rasuwar Kakaki Amadu 

Allah ya yi wa Kakaki Alhaji Amadu Adamu Amadu 
rasuwa a cikin watan Satumba na shekarar 2011. Allah ya 
gafarta masa, ya yi masa rahama. 
Magajin Kakaki Amadu 

Bayan rasuwar Kakaki Amadu sai Sarkin Katsina ya 
nada dansa Alhaji Aminu Amadu Adamu ya zama kakakin 
Katsina a shekarar 2012. Allah ya taya shi riko. 


222 


Kakaki Alhaji Amadu Katsina 


12.2 ALGAITA UMARU (1963-) 
Sunan Yanka da Lakabi 

Sunan wannan mabushi shi ne Umaru dan Yahaya dan 
Muhammadu. 


Nasabar Umaru 

Alhaji Yahaya dan Mahammadu shi ne mahaifin Algaita 
Umaru. Kakansa kuma shi ne Algaita Muhammadu. Mahaifin 
Algaita Umaru dan asalin Kano ne daga Unguwar Galadanci. A 
lokacin da Sarkin Kano Sunusi yake Wamban Kano a Bichi shi 
ne ya dauki mahaifin Algaita Umaru wato Algaita Yahaya daga 
Kano ya kai shi Bichi, ya ba shi gida, ya zaunar da shi a Bichi. 
Shekarar Haihuwar Algaita Umaru 

An haifi Algaita Umaru a garin Bichi a shekarar 1963. 


Kuruciyar Algaita Umaru 


223 


Algaita Umaru ya taso mai son neman na kansa. Ya yi 
‘yan tallace-tallace iri-iri, kuma mutum ne mai hazaka kwarai 
da gaske. 


Yanayin Karatun Allon Mabushi 

Algaita Umaru, kamar yadda yake aladar kasar Hausa 
su sanya 'ya'yansu Makarantar Allo tun suna yara, shi Umaru 
an sanya shi karatun allo. Sai dai bai yi wani karatun allo mai 
zurfi ba. 


Karatun Algaita Umaru na Boko 

Algaita Umaru ya yi karatun boko inda ya shiga 
Makarantar Firamare a Bichi. Ya ci gaba da karatun Sakandire 
a Makarantar Sakandare ta Kwana, Bichi. 


Sana'ar Algaita Umaru 

Algaita Umaru yana da hanyoyi da yakan bi domin kara 
yalwata arzikinsa. Umaru yana da kanti na sayar da 
kayayyakin masarufi kamar Omo da Sabulu da shinkafa da 
alawa da makamantansu. Bayan wannan Umaru yana sayar da 
manyan riguna na sarakuna da na masu hannu da shuni, 
Algaita Umaru yakan karbo rigunan ne daga wurin 'yan 
kasuwa shi ma ya dinga dora tasa ribar a kai. 


Matsayin Busa a Wajen Algaita Umaru 

Algaita Umaru ya gaji busa a wajen iyaye da kakanninsa. 
Mahaifansa Alhaji Yahaya, ya yi busar algaita har sai da ya 
zama Sarkin Busar Algaita, shi kuma mahaifinsa Mahmudu ya 
yi busa, shi ma ya zama Algaita. Algaita Umaru dan na gada ne 
a sarautar Algaita. 


Yanayin Fara Busar Algaita Umaru 


224 


Algaita Umaru ya fara busa algaita tun yana dan 
kankani lokacin bai fi shekara bakwai (7) zuwa tara (9) ba, 
kuma Allah ya yi masa baiwa ta busa, tun a yarintar ya kware. 
Ta kai, babu yaro kamarsa da yake iya busa Algaita a 
kuruciyarsa. 


Busar Algaitar Umaru ta Farko 
Algaita Umaru ya fi rike busar da ya yi wa Mataimakin 
Shugaban Makarantar da ya yi ta Sakandire a Bichi. 


Yanayin Busar Algaita Umaru 

Yadda Algaita Umaru yake busa algaitarsa ya danganta 
ga yanayi wanda yake busawa. Misali busa ta Sarkin Kano ta 
daban ce. Haka ma idan wani mutum zai yi wa busa ba Sarki 
ba, to, shi ma za a yi masa busa ta daban ce. 

Ita busar algaita tana fitar da amo?? ne kuma akwai 
sako da take isarwa. A busar algaita akan busa take na mutane, 
misali algaita ta dinga ba da sautin sunan wane dan wane, sai 
dai ba kowa ne yake ganewa ba, sai “yan sarauta ko wanda ya 
rakubi masarta algaita. 


Mutanen da Yake yi wa Algaita 

Algaita Umaru mabushi ne na Sarkin Kano wato na 
Fadar Kano. A kowace ranar Juma'a Algaita Umaru yakan je 
fada don busa ta zaman Fada, kuma duk lokacin da Sarki zai 
fita yakan yi busa. 

Kuma yana yi wa attajirai da manyan ma'aikata busa 
idan sun gayyace shi. 


Kungiyar Algaita Umaru 

Algaita Umaru yana da yara wadanda suke taimaka 
masa busa da kuma wadanda suke koyon busar algaita a 
wurinsa. Yawancin wadanda suke taimaka masa 'ya'yan 
'yan'uwansa ne wadanda su ma sun gaji busar. Wasu sauran 
yaran kuma 'yan Unguwa ne masu sha'awa, kuma dukkansu 


38 Amon algaita, amo ne mai laushi, mai faduwa daura da madirar sauti, mai 
kuma dadinji ne, maras kosarwa. 


225 


yan makaranta ne. Mataimakan nan sukan fita da Algaita 
Umaru a ranekun Asabar ko Lahadi idan an gayyace shi kamar 
daurin aure ko nadin sarauta ko wata hidima, su je su yi busa. 


Launin Busar Algaita Umar 
Algaita ita ce kawai wadda Algaita Umaru yake busawa. 


Matan Aure na Algaita Umaru 
Algaita Umaru yana da matan aure guda uku (3) wato 
Zainab da Jamila da kuma Zahara'u. 


'Ya'yan Algaita Umaru 

Algaita Umaru yana da 'ya'ya guda goma sha daya (11), 
biyar (5) daga cikinsu maza masu rai, akwai Abba da Amir da 
Sulaiman biyu sun rasu. Shida (6) kuma mata, akwai A’isha da 
Khadija da Bebi da Zainab da kuma Hauwa da daya wadda ta 
rasu. 


Karramawar da aka yi wa Algaita Umaru 

Algaita Umaru ya cinye gasa da aka yi ta busar Algaita a 
garin Lagos a shekara ta 2002, lokacin da duk masu busar 
Algaita na Arewa suka halarci wannan gasa. Kuma a wannan 
gasa an yi niyyar fita da shi Amurka don a yi babbar gasa 
wadda zai wakilci Nijeriya. To sai kuma aka sami hatsari a 
Amurka na rushewar dogon gini wato 9/11 wanda ya faru a 
ranar 11 ga watan Satumba na wannan shekara ta 2002. 


Mazaunin Algaita Umaru 


Algaita Umaru yana zaune ne tare da iyalinsa a Gandun 
Albasa a cikin Kano. 


226 


Algaita Umaru 


13.0 MAKADAN BANDIRI 


Bashir Tashi Fagge 
Sadi 'Yantandu 
Rabi'u Abdulkarim Dangadawa 


227 


13.1 BASHIR TASHI FAGGE (1965-2008) 
Sunan Yanka na Bashir 

Sunan yanka wanda aka rada wa wannan mawaki shi ne 
Muhamamdu Bashir. Bayan sunan Bashir na yanka ana kuma 
yi masa lakabi da Tashi. 


Bayanin Iyayen Bashir 

Mahaifin Muhamamdu Bashir shi ne Malam Muhammadu 
Nura kuma shi mutum ne wanda yake da akidar Darikar 
Tijjaniya, kuma mai son ilimin addinin Musulunci da na Larabci 
ne, mai naciya a yin haka. Ita kuma mahaifiyar Bashir Tashi ita 
ce Fatima wadda ake yi wa lakabi da Zariya. 


Shekarar Haihuwar Bashir 

An haifi Muhammadu Bashir dan Malam Muhammadu 
Nura da Malama Fatima Zariya a ranar Lahadi a cikin shekarar 
1965 a Unguwar Fagge a Karamar Hukumar Fagge, Jihar Kano. 


Kuruciyar Bashir da Tasowarwa 

A lokacin gwamatsar girma, musamman na balaga Bashir 
ya zama yana sha'awar kwallon kafa. Allah ya sanya ya iya 
sarrafa kwallo cikin burgewa da nuna kwarewa, mutane na 
kaunarsa har ta kai kowane gari yana son ya danganta da shi. A 
kwallon mutum ne mai kazar-kazar da rashin nuna gajiya. 
Kazar-kazar da rashin jin nauyin jiki sun sa ko da kwallo zai 
buga yakan yi wani tsalle, sannan ya bugi kwallon wani lokaci 
kuma idan an bugo masa kwallo a sama sai ya yi tsalle ya bugi 
kwallon a saman kafin ta taba kasa. 

Daga nan ne abokansa suka dinga kiran sa Maitashi, 
sannan a hankali ya zama Bashir Tashi. 

Bashir Tashi ya taso ne a gaban iyayensa uwa da uba 
kuma yaro ne mai basira idan aka danganta shi da sauran yara 
sa'o'insa. Mutum ne mai saurin hadda, mai rike karatu, mai 
kwankwance abubuwa daki-daki. 


228 


A lokacin kuruciyarsa, Bashir ya kafa wani kulab na 
kwallaon kafa wanda ya sa wa suna Double International 
Olympic wato D.I.O. 


Ilimin Bashir na Addinin Musulunci 

Bashir ya yi kayatun allo a wajen Malam Harunarrashid a 
Makarantar Madinatul-Ahbab, Fagge, Kano. Wannan Malami ya 
ba wa Bashir Tashi gudummawa mai tarin yawa ta fuskar ilimi 
addini da na Larabci. A wajen Malam Harunarrashid Bashir ya 
yi sauka ta Alkur'ani, mai girma, a cikin 'yan shekaru kadan. 
Bayan kuma wannan sauka ne ya shiga karatun littattafai na 
ilimi kamar littattafan fikhu da hadisi da tarihi da littattafan 
kasidu, irin su Ishiriniyya da Hamziyya da Alburda da Diwani da 
sauran wakokin yabon Annabi na harshen Hausa. 


Ilimin Bashir na Boko 

Bashir Tashi ya yi karatun Firamare a Makarantar 
Firamare ta Kurna da ke Fagge a shekarar 1974-1980. Sannan 
ya zarce zuwa Makarantar Sakandare ta Sitadiyom da ke 
Sabongari a shekarar 1981-1987. Daga wannan matakin 
karatun Boko Bashir Tashi ya tsaya nan bai ci gaba ba. 


Halayen Bashir Tashi 

Bashir Tashi mutum ne mai sakin fuska, mai yawan 
barkwanci, mai kuma hakuri. Duk da yana da saurin fushi, 
amma kuma yana da saurin sauka da hucewa. Mutum ne kuma 
mai sakin hannu da son kyautata wa wadanda suke tare da shi. 
Sannan Bashir Tashi yana da dabarun daukar gabata, yakan 
shige gaba ya warware bukatar dan'uwansa. 


Sana'ar Bashir ta Sufurin Mota 

Bashir Tashi ya hada karfi da abokinsa Malam Jamilu 
Kofar Waika suka sayi mota bus wadda suka bayar ana yi musu 
haya da ita. Sannan a hankali wannan harka ta sufurin mota ta 


229 


zama sana'ar da Bashir Tashi yake yi, yana samun hanyoyin 
tallafa wa rayuwarsa. 
Matsayin Kida da Waka a Wajen Bashir 

Bashir Tashi bai gaji kida da waka ba, mahaifinsa ba 
makadi ne ba, haka ma mahaifiyarsa ba ‘yar gidan makada ce 
ba. Bashir Tashi haye ya yi wa waka. 


Yanayin Fara Wakar Bashir 

Allah ne ya yi wa Bashir baiwar waka tun yana dan yaro. 
Bashir ya fara rera waka tun a Makarantar Islamiyya kuma ya 
yi ta haddace wakoki da yawa. Tun yana yaro yake hawa kan 
mumbari yana rera wakoki a makarantarsa, ana karba masa 
wato ana yi masa amshi. Kafin Bashir Tashi ya fara tsara waka 
tasa ta kansa yana da haddar wakoki da yawan gaske a kansa 
na Larabci da na Hausa. Kuma wakokin ne yake yawan rerawa 
a majalisai na rera wakoki shi da abokansa. 

Wakokin da Bashir Tashi ya fara rerawa nasa na kansa su 
ne: 

G/Waka : Kaiconka kai mai kin Rasulullah, 

: Wallahi kai hankali duniya ce fa. 


G/Waka : Wallahi na yi mamaki, 
: Wallahi na yi mamaki. 


Wadannan su ne wakokinsa na farko kuma ya wallafa su 
ne cikin watan Maulidi, kuma duk inda aka gayyace shi a 
wannan Maulidi wadannan wakoki su yake rerawa. 

Tun daga shekarar da Bashir Tashi ya wallafa wakokin 
farko guda biyu, yake ta rera sababbin wakoki guda biyu a duk 
watan Maulidi. Har wa yau sai ya mayar da rera sababbin 
wakokinsa sai daga Maulidi sai Maulidi. Amma daga bisani, 
lokacin da ake gayyatarsa kowane sha'ani sai ya zamato a 
kowane lokaci ma yana iya yin waka idan ta zo. Idan kuma ya 
wallafa sababbin wakoki, yakan yi gayyata ta majalisi inda a 
wannan majalisi zai bude sababbin wakokinsa, kuma mafi 


230 


yawa ba ya gaza kaddamar da wakoki biyu ko uku. Bashir 
Tashi ya fi yin majalisi na rera sababbin wakokinsa ne a ofishin 
Ammani Inuwa wanda yake a dandalin Fage, don girmamawa 
ga shi Alhaji Ammanin wanda yake yaya ne a wajen 
mahaifiyarsa. Kuma za a je da kasakasai na sayarwa, 
musamman na wadannan sababbin wakokin da aka kaddamar. 


Bashir Mawakin Kungiya 

Nau'in wakokin Bashir Tashi wakoki ne na kungiya. 
Bashir yana shirya wakokinsa da kuma aiwatar da su ta hanyar 
jagora da 'yan amshi. Kusan za a iya fadin babu wata waka 
daga cikin wakokin Bashir da ba ta da amshi, don haka, ma 
yake da 'yan amshinsa a duk inda zai je majalisi. 


Ire-Iren Wakokin Bashir 

Yawancin wakokin Bashir Tashi na bege ne amma yakan 
yi wakokin fadakarwa da nasihohi da gargadi. 

Haka kuma Bashir Tashi yakan rera wakoki na nuna 
alhini a kan faruwar wani abu na bakin ciki a kansa ko a gari 
kamar annoba ko hadari ko wata mutuwa. 


Mutanen da Bashir Yake yi wa Wakoki 

Bashir Tashi yana shirya wakoki ne na begen Annabin 
Rahama, sallallahu alaihi wa sallama da na yabon Shaihunai 
kamar Shehu Ibrahim Inyas da Shehu Harunarrashid Fagge. 
Sannan yakan yi wa garuruwa wakoki kamar wakar garin Kano 
da sauransu. 


Kungiyar Bashir Tashi ta Waka 

Bashir Tashi yana da kungiya ta yin waka mai suna 
Da'ifatun Mubaraka wadda a karkashinta akwai masu amshi 
wadanda suka kai su talatin (30). Bashirya karkasa yaran nasa 
zuwa kwamiti-kwamiti kimanin kwamitoci biyar (5). Kowane 
kwamiti da aikin da yake aiwatarwa a lokacin da ake tafiyar da 
majalisi, kwamitocin su ne: 
- Kwamitin da yake karbar baki; 


231 


- Kwamitin masu wayarin; 
- Kwamitini masu kada bandiri; 
- Kwamitin 'yanrawa, masu Harrakawa; 
- Kwamitin ‘yan amshi. 
Kayan Kidan Bashir Tashi 
Bashir Tashi yana amfani da abin kida na bandiri ne a 
wajen tafiyar da wake-wakensa, amma daga baya kuma yakan 
yi amfani da dakin sitidiyo mai kayan kida na su fiyano yana 


rera wakokinsa. 


Wasu Gindunan Wakokin Bashir Tashi 


G/Waka 


G/Waka 


G/Waka 


G/Waka 


G/Waka 


G/Waka 


: Sarki Allah, 

: Jalla ni dai na tuba, 

: Rabbana ka yafe ni, 

: Albarkacin Manzo nawa danganta. 


: Allah ka kai mu Baitul Harami, 
: Mu je Madina. 


: Ubangiji ka nunan Manzo, 
: Rabbi yayan wahala du, 
: Sada mu da Sidi Ma'aiki. 


: Ya Allah ya Allah, 

: Nuna min Manzona, 

: In gan shi a rayuwata, 
: Na ji dadin rayuwata. 


: A ranar Lahira, 

: Hankali zai tashi, 

: Wasu su yi ta nadama, 

: Ban da Annabi Sidi Muhammadu. 


: Yan'uwa kome za ka yi, 
: Allah na nan, 


232 


: Ko gida ko ko daji, 
: Allah na nan, 
:Ko'ina mu mun gane. 
G/Waka : Ranar fitar rai, 
: Ka kula da mu dai Manzona. 
Iyalin Bashir Tashi 
Bashir Tashi ya yi aure ne a shekarar 1998 inda ya auri 
wata yarinya mai suna Salma. Wannan yarinya jika ce a wajen 
malaminsa wato Sheikh Hauruna al-Rashid. Shi kuma mahaifin 
matar tasa Malam Lawan Muhamamd shi ma dalibi ne na 
Sheikh Haruna al-Rashid. 
Wannan mata tasa wato Salma ita kadai ce matarsa, bai 
kara auren wata ba. 


'Ya'yan Bashir Tashi 

Allah ya albarkaci Bashir Tashi da 'ya'ya uku, mace daya 
maza biyu. Babbar 'yarsa mace ce wadda ya sa mata sunan 
mahaifiyarsa wato Fatima (Momi), sai kuma dansa na biyu 
wanda yake namiji wato Muhammadu Nura (Halifa), sai kuma 
karamin wanda ya sa masa sunan Malaminsa wato Haruna 
(Shehi). Wadannan su ne 'ya'yansa, kuma dukkansu suna nan a 
raye. Muna rokon Allah ya raya su, ya kuma yi musu albarka. 


Rasuwar Bashir Tashi 

Bashir Tashi ya dauki tsawon akalla shekara daya yana 
fama da rashin lafiya a tsaitsaye yana gudanar da majalisai har 
dai wannan rashin lafiya ta ci karfinsa wanda ya kwanta a 
Asibitin Malam Aminu Kano. Allahu buwayi gasa ya yi wa 
Malam Bashir Tashi rasuwa ranar 11 ga watan Nuwamba, 
2008 (Hira da Malam Nura Lawan da Malam Mukhtari Yusuf 
Magashi da Malam Almu kanen Bashir Tashi, 7/7/2016). 


233 


Muna rakon Allah ya yi masa gafara, ya jikan sa da 
rahamarsa don albarkacin masoyinsa, Manzon Rahama, 
sallallahu alaihi wa sallama. 


ATT 


gil ii lil 


Bashir Tashi Fagge 


13.2 SADI 'YANTANDU (1952-) 
Sunan Yanka da Lakabin Sadi 

Sunan wannan mawaki shi ne Muhammadu Sadisu dan 
Malam Sabi'u. Haka kuma ana yi masa lakabi da Magaji saboda 
ya ci sunan kakansa, Malam Sadi Maikaratu. 


Nasabar Sadi 'Yantandu 

Sadi shi ne dan Malam Sabi'u dan Malam Sadi dan Malam 
Yaro Adakawa, 'Yantandu, Karamar Hukumar Dala. Sunan 
kuma mahaifiyarsa shi ne Malama Salamatu wadda ake kira da 
Hajiya 'Yantandu. 


Haihuwar Sadi 'Yantandu 


An haifi Sadi wato Magaji 'Yantandu a Unguwar Adakawa 
Lokon 'Yantandu a shekarar 1952 a birnin Kano. 


234 


Kuruciyar Sadi da Tasowarsa 

Muhammadu Sadi ya bude idonsa ne a cikin Dala a Kano. 
Sadi ya tashi yana yaro mai son jin kidan bandiri shi ya sa a 
yayin kuruciyarsa ya fi so idan babansa zai je masallaci ranar 
Jumaa ya bi shi, ya san idan an sauko za su biya masallacin 
Malam Sidi Alfindiki inda ake halarar Juma'a, ana shafa bandiri. 
Haka kuma bayan ya soma wayo ne ya fara zuwa Sinima don 
kallon finafinan Indiya da kuma sayen kasa-kasan wakokin 
makadan Hausa irin su Dankwairo da Shata, musamman yadda 
yake sha'awar wakokin Shata sama da kowane mawaki. Ta kai 
ko Sadi yana tafiya ne ya ji an sa wakar Shata sai ya ji tamkar 
ya tsaya. 


Yanayin Karatun Allon Sadi 

A yayin karatun allo an danka Sadi a hannun Malam 
Baran Kiliku. A wannan makaranta Sadi ya yi sauka. Bayan nan 
sai ya koma hannun Malam Sani Madobi domin karatun Ilimi 
kuma ya fara da na littattafan fikihu irin su Kawa idi da Ahlari 
da Ishmawi da Kurdabi da Izziya da kuma Risala. Sai kuma 
littattafan lugga irin su Hamziyya da Ishiriniya da Alburda da 
sauransu. 


Ilimin Boko na Sadi 

Sadi 'Yantundu ya yi karatun Firamare a Makarantar 
Firamare ta Mayanka. Daga nan ya tafi Makarantar Sakandare 
ta Larabci, Shahuci??, Kano, ya kuma kare a shekarar 1979. 


Tarbiyyar Gida 

Sadi ya sami tarbiyya ta addinin Musulunci daga iyayensa 
wadda ta ba da damar ya sami kulawar karatu tare da dora shi 
a kan sana' ar yi. Bisa aladar gidansu yaro ba zai iya yin komi 


39 Wato Shahuci Higher Islamic Studies (Aliya), Kano. 


235 


ba sai ya sauke karatun Alkur'ani, mai girma, mace kuma da ta 
isa aure za a aurar da ita. 


Sana'a da Tattalin kai 

Sadi ya fara sana'ar kira wadda ya koya da kansa bayan 
ya kammala karatunsa na Sakandare. Amma daga bisani Sadi 
'Yantandu ya koma sayar da yadudduka a kasuwar Kofar 
Wambai. 


Matsayin Kida da Waka a Wajen Sadi 

Sadi, Magaji bai gaji kida da waka a wajen iyayensa ba, 
hasali ma mahaifinsa bai kaunar jin kida a gidansa, ke nan Sadi 
Magaji haye ya yi wa wannan hidima ta kidan begen Ma'aiki. 


Yanayin Fara Wakar Sadi 

Kasancewar Sadi Magaji masoyin kade-kade ne, 
musamman na bandiri da kuma wasu na baka. Daga baya sai 
ya zamo Allah ya sauya masa da son jin wakokin addini, 
musamman irin wadanda Malam Nasiru Kabara ya wallafa da 
Larabci da wadanda kuma ya yi na Hausa kamar wakarsa ta: 

Amshi : Ina yin salati, ina yin salami, 
: Ga Amadu Khairul wara sarmadan. 
(Wakar Nasiru Kabara, Wakar Begen Annabi) 


Daga wannan lokaci ne Sadi ya fara sha'awar rera 
wakokin Yabon Annabin Rahama, amma ya rasa wanda zai 
dora shi a hanya. Sai dai ya yi ta kokari irin nasa wajen shirya 
wakokin a takarda yana kokarin rera su amma da Larabci ga 
shi kuma yana jin kunyar bai kware da Larabcin ba. 


Wakar Sadi ta Farko 

Allah ya fara bayyana baiwar Malam Sadi ta waka a wani 
lokaci da ya sami wani ciwo wanda ya hana masa fita wajen 
aiki sai dai kawai ya je Makarantar da yake koyarwa ya koma 
gida. A wannan lokaci ne Malam Sadi ya kula da wata dabi'a da 


236 


dalibansa ke yi ta neman izinin zuwa fitsari amma sai su tafi 
ajin Shugaban Makarantar, Malam Hamza, domin su saurari 
wakokin da yake rera wa daliban ajinsa. Da Sadi ya fahimci 
haka shi ma nan take ya sa aka samo masa bandiri aka dinga 
shafa masa, yana rera waka, da amon kidan bandiri, ita ce: 


G/Waka : Ku mu tattara gun yabon Musdafa, 
: Zababhe wanda muke kauna, 
: Nai salati nai taslimi, 
: Gun yabon Annabawa. 
Kafin a ce mene wannan? Har wuri ya cika makil da 
mutane da Malamai da dalibai ana yi masa amshi. 


Nau'o'in Wakokin Sadi 'Yantandu 

Wakokin wannan bawan Allah Malam Sadi 'Yantandu, 
wakoki ne na yabon Annabi da Iyalan gidansa da kuma 
Sahabbai har ma da Shehunan Darikar Kadiriyya. 


Mutanen da Yake yi wa Waka 

Mawaki Sadi ba ya yi wa kowa waka sai Annabin Rahama 
da Sahabbansa da Iyalansa da kuma sauran Shaihunai na 
Darikar Kadiriyya irin su Sheikh Abdulkadir da kuma Sheikh 
Malam Nasiru Kabara. 


Yara Masu Taimaka Masa 

Daga cikin masu taimaka wa Malam Sadi wajen gudanar 
da waka suna da yawa akwai masu yi masa kida da kuma masu 
yi masa amshi har ma da ‘yan dakon kaya. A cikin masu 
wannan hidima akwai 'ya'yansa wato Khamsusu da Akilu sai 
kuma 'ya'yan 'yan'uwansa maza da mata har ma da 'ya'yan 
makwabta masu ra'ayin irin abin da yake aiwatarwa. Amma 
duk da haka ba shi da tsayayyun yaran da yake tafiya waka da 
su, idan an cire 'ya'yan cikinsa duk wanda aka samu da shi za a 
tafi. 


237 


Kayan Kidan Sadi “Yantundu 
Abin da Sadi ya zabi ya yi amfani da shi a wajen kida shi 
ne bandiri da kuma amsa-kuwa da bambami. 


Matan Aure na Sadi “Yantandu 

Malam Sadi 'Yantandu ya yi auren fari a shekarar 1982 
inda ya auri Zainab sai kuma bayan dan wani lokaci ya yi mata 
abokiyar zama da Hajara. 


'Ya' yan Sadi 'Yantandu 
Malam Magaji yana da 'ya'ya goma sha daya (11) maza 
takwas, mata uku. Wasu daga cikin 'ya'yan nasa su ne: 
- Akilu 
- Abubakar Sadi£ 
- Khamsusu 
- Zara'u 
- Amina 
- A'ishatu 
- da sauransu 


Magajin Sadi 'Yantandu 

Sadi 'Yantandu yana nan a raye kuma da karfinsa, amma 
ya rage fita zuwa Majalisi. Dansa Khamsusu shi ne a matsayin 
halifarsa a yau wanda yake amsa duk wata gayyata da yardar 
Malam zuwa wani Majalisi. 


238 


Muhammadu Sadisu Sabi'u 
'Yantandu 


13.3 RABIU ABDULKARIM 'DANGA DAWA (1975-) 
Sunan Mawaki 

Sunan wannan mawaki shi ne Rabiu Abdulkarim 
Dangadawa Maibege. 


Iyayen Rabi'u Abdulkarim 

Sunan mahaifin Rabiu shi ne Abdulkarim wanda yake 
Malamin darika ne kuma ya yi suna a fannin Madahu, 
musamman Ishiriniyya da Dala'ilu. 


Shekarar Haihuwar Rabi'u 
Rabi'u an haife shi ne a garin Jahun a Jihar Jigawa a 
shekarar 1975. 


Ilimin Rabiu Abdulkarim 
Kamar yadda yake a aladar kasar Hausa, Rabi'u an tura 
shi karatun allo zuwa garuruwa kamar su Sundumina kasar 


239 


birnin Kudu. Bayan da Rabi'u ya dawo gida, ya ci gaba da 
karatun Alkur'ani, mai girma, a wajen Alhaji Uba na Alhaji 
Kawu da Malam Abdussalam Yola wanda ya karanci littattafan 
addini a wajensa. Rabi'u ya kuma yi karatu a wajen Malam 
Muhammadu Muslihu da ke Unguwarsu. 

Rabi'u ya yi ilimin boko amma bai yi nisa ba, ya tsaya ne a 
Karamar Sakandire. 


Sana'ar Rabi'u 

Rabi'u tun yana yaro ya fara neman abin kansa ta sana'ar 
tireda da sayar da kayan marmari irin su lemo da ayaba da 
sauransu kuma yana yin noma da kiwo. 


Fara Kidan Rabi'u 

Rabi'u mutum ne wanda yake sha'awar kidan bandiri, 
kuma yana bin sha'irai irin su Magaji Muhammad da Rabi'u 
Usman Baba da Bashir Dandago da sauransu zuwa Majalisi. Ta 
haka ya fara kwaikwayon wadannan mutane har ya dora nasa 
kidan da waka. Daga cikin wakokin da ya fara yi akwai: 


G/Waka :Shiryayye Rasulu Mustapha mai shiryarwa, 
: Tsarkakke Rusulo Mustapha Baban Zahra. 
(Wakar “Shiryayye Rasulu’) 


Abin Kidan Rabu 
Rabi'u ya fara kida ne da bandiri amma kuma daga baya 
ya dinga hadawa da kida na siditiyo. 


Ire-Iren Wakokin Rabi'u 

Rabi'u yana yin wakokin begen Manzon Allah, sallallahu 
alaihi wa sallama, da na Ahlin gidansa. Rabi'u yana kuma yin 
waka ta fadakarwa da gargadi ga jama'a. 


Kungiyar Rabi'u ta Kida 
Rabi'u yana rera wakokinsa ne a cikin kungiya. 


240 


Iyalin Rabi'u da Shuhurarsa 

Rabi'u yana da matan aure biyu Rabi da Hauwa yana da 
‘ya’ya biyu Suraja da Bashari. 

Rabi'u ya sami karbuwa da daukaka a dalilin wakokin 
bege. Haka kuma ya ziyarci garuruwa da dama irin su Kano da 
Bauchi da Zariya da Katsina da Gusau da sauransu. 


Adireshin Rabi'u Abdulkarim 
Rabiu Abdulkarim yana zaune a Gadawa a garin Jahun, 
Jihar Jigawa. 


241 


14.0 MAKADAN SITIDIYO 
Aminu Ladan Abubakar, Alan Waka 
Adamu A. Zango, Prince Zango 
Fati Nijar 
Maryam Sale Fantimoti 
Mahmud Isma'il Ibrahim Nagudu 
Ma'aruf Shatan Manzo 
Murja A. Baba 
Nazifi Asnanic 
Rabi Mustafa Isa 
Misbahu Muhamamdu Ahmad 
Shehu Sani Danmarya Wudil 
Sadik Zazzabi 
Bello Ibrahim Billy-o 


242 


14.1 AMINU LADAN ABUBAKAR, 
ALAN WAKA (1973) 


Sunan Yanka da Lakabinsa 

Sunan wannan mawaki na yanka shi ne Aminudden dan 
Muhamamdu Sani (Ladan) dan Abubakar dan Mijinyawa dan 
Sarkin Gobir Dambuwa dan Sarkin Gobir Gwanki. A wajen 
mahaifiya kuwa, Aminudden shi ne dan Bilkisu 'yar Adamu dan 
Ibrahim dan Muhamamdu. Bilkisu?? kuma ita ce “yar A'ishatu, 
'Yarshehu?!. Ana yi wa Aminudden lakabi da Aminu Alan 
Waka. 


Asalin Iyayen Alan Waka da Nasabarsa 

Ta fuskar iyaye maza, Aminu Ladan Abubakar ya fito ne 
daga gidan sarautar Gobir na Gwankawa. Aminu Ladan 
Bagobiri ne bisa nasabar uba. A kuma gidan Gwankawa Sarki 
Gwanki ne ya fara yin sarautar Gobir. 

Malam Muhammadu, kakan Aminu Ladan ta bangare na 
uwa Bakatsine ne kuma Bakutumbe. Ya yo kaura daga Katsina 
ya zarce zuwa garin Bagwai, ya kafa mazauni a garin Sarkin 
Ya. Muhammadu ya sami 'ya'ya da jikoki a zaman garin Sarkin 
'Ya (Hira da Usaman Adamu Jallaba, 5/2/2015). 


40 Wato Bilkisu mahaifiyar Aminu Alan Waka. 
4 A'shatu, 'Yarshehu, ita ce kakar Ala ta sashin uwa wadda kuma ya yi wa 
wakar ‘Uwar Iyaye'. 


243 


Bishiyar Nasabar Aminu Ladan Abubakar 
Sarkin Gobir Gwanki 


Sarki Bawa Sarkin Gobir 
Dambuwa?2 
Sarkin Gobir Mijinyawa 
Tambulki | 
Abubakar 


NE b 


Abdu Gwaggo Siddi Ibrahi Noma Muhd Muhammad Muhammadu 


Buhari Sani | 
Ibrahim 
l 
Adamu = A'isha 
(Yarshehu) 
= Halima = Binta = Maimuna = Bilkisu 
- Habibu “Mustafa Tijjani - Aminu (ALA) 
- Amina l KA KA - Khadija 
li panra asiru - Safiya 
Lubabatu - Abubakar Ummulkhairi -H 
- Amina E assan 
- Zahra'u Aishatu - Hussaini 
K Hauwa'u 
- Ibrahim ; 
Samira 
- Kaltume 
- Ibrahim Shehu 
- Zainab 
- Ibrahim 


Shekarar Haihuwar Aminu Ladan 


An haifi Aminu Ladan Abubakar a ranar 11 ga Fabrairu, 
1973 a Unguwar Yakasai, cikin birnin Kano, Jihar Kano. 


Ilimin Alan Waka 


Aminu Ladan Abubakar ya yi karatun allo na Alkur'ani 
mai tsarki, har ya sauke Alkur'ani, ya kama karatun ilimin na 
sanin hukunce-huncen Muslunci. Aminu ya yi karatu a 
Makarantar Malam Zahraddini a Unguwar Tudun Murtala, 


“2 Sarkin Gobir Dambuwa ya haifi 'ya'ya, maza da mata, tamanin da hudu 
(84) kamar yadda wata ruwaya ta tabbatar. 


244 


Kano da Makarantar Allo ta Malam Muhammadu 
Dansakkwato. Aminu Ladan ya kuma yi karatun wasu 
littattafan Muslunci a hannun Malam Umaru Dansakkwato da a 
wurin Malam Tijjani Tudun Murtala da a wajen Malam Usaini 
Ladan da kuma a wajen Malam Albanin Zariya da sauransu. 
Aminu Ladan ya sami rabo mai yawa a cikin ilimin littattafai na 
furu'a da hadisi da shari'a da kuma lugga da sauransu. 

A bangaren karatun boko kuwa, Aminu Ladan ya yi 
karatun Firmare a Makarantar Firamare ta Tudun Murtala, 
Kano daga 1980 zuwa 1986. Ya halarci Makarantar Sakandare 
ta Dakata, Kano daga 1986 zuwa 1992. 

Aminu ya fadada iliminsa na boko a Makarantar 
Kimiyya da Fasaha, Kano"? daga 2004 zuwa 2007 inda ya sami 
Diploma a fannin fasahar zane-zane??. Haka kuma Aminu 
Ladan ya yi ta halartar kwasa-kwasai na kara gogewa da 
kwarewa da kuma sanin wasu sirrorin rayuwa. 


Sana’a a Wajen Aminu Ladan Abubakar 

Aminu Ladan ya soma tanadin kansa tun a lokacin 
kuruciya, musamman mahaifinsa, Malam Muhamamdu Sani 
Ladan, ya rasu tun Aminu yana cikin karatun sakandare. 

Alan waka ya fara sana’ar ba magina ruwan aiki tamkar 
mai ga-ruwa, sannan ya fada aka dinga aikin lebaranci na gini 
tare da mesin-mesin. Tun kafin Aminu ya karanci fasahar zane, 
yake yin zane-zane ana fanshewa, yana samun abin masarufi 
da tanadin kai. 

Bayan da Aminu Ladan ya tsundum cikin fage waka, sai 
ya zama yana nadar wakokinsa a cikin robar CD-CD da kuma 
albam-albam yana fansarwa masu bukata, har sai da ya zama 
mashahurin dillali na robobin wakokin baka. Haka kuma 
Aminu Ladan ya bude sitidiyo na dora kida a muryoyi wakokin 
baka, sannan a nade su a robobin CD. Wanda wannan wuri ma 
wata hanya ce wadda Aminu Ladan Abubakar yake samun 
kudaden shiga da yake jujjuyawa a hidimomi na rayuwarsa ta 
yau da kullum. 


43 Wato ‘School of Technology, Kano. 
%4 Wato ‘Diploma in Art and Industrial Design. 


245 


Rubutun Ala na Labarun Zube 

Kafin Aminu Ladan Abubakar ya fara wakoki na sitidiyo 
sai da ya soma rubuta littattafai na kagaggun labarun soyayya. 
Littafin farko na Aminu Ladan mai suna Jirgi Daya ya rubuta 
shi a shekarar 1992, amma sai a shekarar 1999 aka buga shi, 
ya watsu a hannun jamaa. Littattafan kagaggun labaru da 
Aminu Ladan ya rubuta sun hada da: 


Bakar Aniya, 2000 Sawaba, 2003 
Cin Zarafi, 2001 Jirwaye, 2003 
Kawazuci, 2003 Jagoranci, 2004 


Tarzoma, 2003 


Aminu Ladan a Bangaren Rubutattun Wakoki 

Aminu Ladan kuma ya rubuta wakoki na rubuce tun a 
yayin karatunsa na Islamiyya, musamman a lokacin Karatun 
Dare. Kuma ya sha rera irin wadannan wakoki a lokutan 
maulidi wadanda Malamansa na Islamiya suke rubutawa, suna 
ba su, su haddace, sannan su rera a kan dandamali na karatun 
maulidi. Daga nan ne, Alan Waka ya fara rubuta nasa wakoki 
daga nasa kalmomi. Malam Abdullahi Sani Makarantar Lungu 
ya taimka wa Alan Waka a wajen tsarawa da rubuta wakokin 
Islamiyya, kuma shi ne ya fara nadar wakokin rerawar Ala a 
rikoda ba tare da kida ko “yan amshi ba. 

Har wa yau kuma Aminu Ladan ya sha rubuta wakoki 
yana karantawa a taruka daban-daban tun ma ba taro na 
kungiyoyin marubuta ba, kamar ANA. 

Aminu Ladan Abubakar ya rubuta wakokin Hausa da 
yawan gaske wadanda wasu ya mayar da su bangare na wakar 
baka. Alalmisali, Aminu Ladan ya rubuta wakar ‘Shahara’ 


3 Wato ‘Association of Nigerian Authors’ Kano. 


246 


wadda ya fitar da littafinta a shekarar 201546, sannan kuma ya 
rera ta a doka ta wakar baka. 


Aminu Ladan a Kida da Waka 

Aminu Ladan Abubakar ya yi wa fagen wakar baka 
haye, bai gaji rera waka ba. Jibilliyar waka ne ta ba shi iko da 
saulin rera wakar baka. Hikima da nutsuwar Ala kuma suka 
sanya ya zama makadin baiwa ko ilhama. Alan Waka kuma ya 
zabi ya yi waka ta hanyar kida na sitidiyo?”. 


Kayan Kidan Aminu Alan Waka 
Sitidiyo shi ne wuri wanda Alan waka yake shiga - 
/+yan amshi ya buga wakoki wadanda ake juya su a CD a 
dinga sadarwa ga jama’a. A bangaren rera wakokin Ala ya fi 
zabar a sa masa kida a waka ta hanyar amon wadannan kayan 
kida a sitidiyo: 
Fiyano 
Kalangu 
Algaita 
Wasu sitidiyo da Alan Waka yake buga wakokinsa sun 
hada da: 


Lafazi Sitidiyo, - Makadi Rabi'u Dalle 
Castic Media, - Makadi Ibrhaim Cast 
Central Hotel Sitidiyo, - Makadi Apolo 

Dehood Sitidiyo, - Makad Ibrahim Dehood 
Hikima Multimedia, - MakadiKhalid Kaciya 


4 Har wa yau ita wannan waka ta ‘shahara’ ya yi mata rerawa ta wakar 
baka a sitidiyo. Domin haka, akwai wakar ‘shahara’ ta rubuce, Littafi 
(Abubakar, 2015) da kuma wakar ‘shahara’ ta baka a CD (2015). 

47 Sitidiyo wani kebantaccen daki ne da aka tsara don sarrafa sauti wanda 
aka zuba masu kayan sauti mabambanta kamar fiyano da kwamfuta miksa 
da mikrifa da amfulfaya da hedifon da sauransu. Sannan akwai wadanda 
suke amfani da wadannan kayayyaki suna sarrafa su, suna samar da amon 
da ake bukata, kuma irin wadannan nav’o’in amo ne ake dora wa muryar 
makadi a samar da rauji na waka. Masu yin wannan aiki kuma su ne 
makadan sitidiyo. 


247 


Taskar Ala Global, - Makadi Mubarats da Syyad Gadon 


Kaya 
Taskar Ala Kaduna, - Makadi Habu Kaduna 
Bandirawo Sitidiyo, - Makadi Ibrahim Jinsi 


Fara Wakar Baka da Bunkasar Ala 

Alan Waka, mawaki ne wanda yake rubuta wakoki, 
sannan ya dora musu kida a sitidiyo, ya samar da rauji, a kuma 
nade su a cikin mazubi na robar CD-CD ko album-album. 

Tsarin rera wakokin Aminu Ladan ya kunshi +/- 
Kungiya48 +jagora(+Kulli)+/-Y/Amshi(+/-Kari/+/- 
Rakiya+/Ciko(+/G/Wakąa). 

Wasu wakokin Alan Waka na farko-farko sun hada da 
wakar ‘Bello Dandago Rediyon Kano’ da wakar ‘Gagara Gasa’ 
da wakar “FM, AM Radiyo Kano’ (2003) da wakar 'Baubawan 
Burmi’ (2004) da wakar 'Jami'a Gidan ban Kash?’ (2004) da 
wakar ‘Kyalkyali mai Haskawa', 2004 da sauransu. 

Alan waka ya yi wakokin kidan sitidiyo wadanda yake 
ta durawa a mazubin albam da suka kunshi albam na ‘Angara’ 
da na 'Bubukuwa' da na ‘Fulfulde’ da na 'Fujua da na 
“Gwadabe' da na 'Kamfa' da na 'Jakadiya' da na 'Mulukiya' da na 
“Zaman Lafiya’ da na 'Kamaye' da na 'Zumunci' da na 'Dillaliya' 
da na ‘Kawalwainiya’ da na ‘Duniya Makaranta' da na ‘Hantsi’ 
da na ‘Zazzau Saraki’ da na 'Basasa' da na 'Tauraruwa' da na ‘A 
San ka a So ką’ da na 'Tsinkaya' da na Ta'aziyya da na ‘Raba 
Gardama' da na 'Shahara' da na ‘Alfanda’ da na 'Farfeshiya' da 
sauransu. 


Iyali da 'Ya'yan Alan Waka 

Alhaji Aminu Ladan Abubakar yana da iyali da suka 
hada da matan aure da 'ya'ya. Ga sunayen 'ya'yan Alan waka ta 
bin dakunan iyayensu mata kamar haka: 
a) Dakin Khadija (Dije), amma sun rabu: 


48 +/-Kungiya yana kuma nufin -/+ kadaita. 


248 


b) 


c) 


d) 


- Zahra'u 
- Ummi 

- Fauzu 

- Husna 

- Imamu 
- Humaira 


Dakin Alawiyya, sun rabu: 


- Hasana 

- Muhsin 

- Amina 

Dakin Adiyya (Adama): 
- Bakir 

- Nafisa 

- Nana Batulu 


Dakin Batulu: 
- Zainab (ta rasu) 
- Aliyu Haidar (ya rasu) 


Aminu Ladan Abubakar, Alan Waka 


14.2 ADAM A. ZANGO (1975-) 
Sunan Makadi 

Sunan wannan mawaki na yanka shi ne Adamu, kuma 
ana yi masa lakabi da Prince ko Zango, sai ana yawan kiran sa 
Aadam Zango ko Prince Adam 


Iyayen Adamu Zanzo 

Sunan mahaifin Adamu shi ne Abdullahi Korau, 
mahaifiyarsa kuwa Hajiya Mariya Damagaran. Asalin iyayen 
Adamu mutanen Damagaran ne a Jamhuriyar Nijar. 
Shekarar Haihuwar Adam Zango 

An haifi Adamu Abdullah a garin Zangon Kataf da ke 
cikin Jihar Kaduna a ranar 14-8-1975. 


Ilimin Adam Zango 

Adam Zango ya shiga Makarantar Islamiyya inda ya 
sami karatun Alkurani da na sauran littattafan addinin 
Musulunci. An kuma saka shi Makarantar Firamare, bayan ya 
gama sai ya shiga Makarantar Sakandare ta G.S.S. Laranto a 
garin Jos. 


Sana’ar Adam Zango 
Adam Zango yana sana'ar saye da sayarwa ne. 


Harkar Fim na Hausa 

Adam A. Zango ya fara harkar adabi ne ta shiryawa da 
gabatar da finafinan Hausa. Adam ya shiga an yi finafinani da 
dama a tare da shi. Ya bi matakai daban-daban na shirya fim 
har sai da ya zama babban furodusa. Mutum ne wanda ya iya 
taka rawa mai kayatarwa ko ta kwaikwayo a fim. Alumma na 
marhabin da shi. 


Fara Kidan Adam Zango 


250 


Adam Zango ya fara kida a Kamfanin Lenscop Media. A 
shekarar 2005 ya bude Sitidiyonsa na farko mai suna Crown 
Studio. Sannan Adam A. Zango ya yi wakarsa ta farko mai suna 
‘wazobiya’. 


Abin Kidan Adam Zango 
Adam Zango yana amfani da kayan kidan sitidiyo ne a 
dakunan sitidiyo daban-daban. 


Ire-Iren Wakokin Adam Zango 
Adam Zango yana yin wakoki da suka kunshi: 
- Wakokin finafinai na soyayya 
- Wakokin soyayya na CD-CD 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin yabo 
- Wakokin samartaka 
- Wakokin siyasa 
- da sauransu 


Wasu Wakokin Adam A. Zango 

- G/Waka :Gumbar Dutse, 
: Igiyar ruwa mai sartse, 
: Ragayar dutse, 
: Ajalin mai daki sai jigo. 


- G/Waka :Adam Zango mai Gari, 
: Yaro ne adon gari, 
: Ya shigo garin KD, 
: E garin Kaduna akwai Naira, 
: Sannan muna da Sarki na Zazzagawa. 


- G/Waka :Lallai Lallai Lallai Kalangu shi ne Kida, 


: Ahayye sama ruwa kasa ruwa, 
: Samarin duniya wazobiya. 


251 


Kungiyar Adam Zango ta Kida 

Adam Zango yana rera wakokinsa cikin kungiya wadda 
yake jagoranci, sannan yana da 'yan amshi da sauran masu 
taimaka masa harkar waka. Kungiyar Prince Adam A. Zango ta 
kunshi: 


Adam A. Zango - Jagora 
Falalu A. Dorayi - Mataimaki 
Tahir I. Tahir - Mataimaki 
Abu Sarki - Mataimaki 
Saifullahi I. Idris - Mataimaki 
Manniru I. Zango - Mataimaki 
Rabi'u A. Zango - Mataimaki 
Ibrahim Saminaka - Mataimaki 
Ibrahim Tila - Mataimaki 
Sadik M. Mafiya - Mataimaki 
Tijjani Asashe 

Mr. Bangis 

Bashir Charki 

Ali Art Work 

Abdul Amart 


Sunayen Sifidiyon da Yake Buga Waka 
Prince Zango Nigeria 

White House Family Studio 

M. Sharif Studio 


Masu yi wa Adam A. Zango Amshi 
Fatima Khalil 

Zulaihat M. Sharif 

Zubaida Muhammad 


Makadan Zango na Sitidiyo 
Ibrahim Danko 

Dabid Dee 

Umar M. Sharif 

Isa Gombe 


252 


Aminu Afandaj 


Wasu Albam na Wakokin Prince Adam Zango 
Wazobiya 

Bahaushiya 

Oyoyo 

Sharadi 

Lelewa 

Sabon Salo 

Kukan Kurciya 


Iyalin Adam Zanzo 

Adam Zango yana da mata da 'ya'ya, kuma Adam ya 
sami karbuwa sosai ga jama'a. An ba Adam Zango lambar 
karramawa a wurare daban-daban, musamman daga shekarar 
2011 zuwa 2013. 


Adireshin Adam Zango 


Adam Zango yana zaune a garin Kaduna tare da 
iyalinsa. 


253 


| Iil | 
UI 


II 


ka Pan. tan > 
Adam A. Zango 


14.3 FATI NIJAR (1984-) 
Suna da Lakabin Zabiya 

Sunan Zabiya shi ne Fatima Abdurrahman Wasu suna yi 
mata lakabi da Binta Labaran, sannan kuma ana ambatar ta 
Fati Nijar. 


Haihuwa da Nasabar Fati Nijar 

An haifi Fati Nijar a birnin Maradi da ke Jamhuriyar Nijar 
a ranar 26/01/1984. Mahaifin Fatima shi ne Abdurrahman 
wanda ake yi wa lakabi da Labaran. Asalin mahaifin nata 
mutumin Madawa ne da ke karkashin Jihar Tawa, a Jamhuriyar 
Nijar. Kuma mahaifinta dan kasuwa ne, yana yawo a manya da 
kananan kasuwanni na garurwa da kauyuka daban-daban da 


254 


ke cikin Jamhuriyar Nijar da ma wasu kasashe da suke 
makwabta da su, kamar irin su Nijeriya da Chadi da sauransu. 

Sunan mahaifiyar Fati Nijar shi ne A'ishatu 'yar Hassan 
dan Tanko. 


Ga bishiyar nasabar Fati Nijar kamar haka: 


Tanko 
Ibrahim | 
Hassan 
| 
Abdurrahma T A'ishatu 


[a Ana NA aaa A a WA KE 
Saudat Usman Fatima Ibrahim Isa Musa 
Fati 


Kuruciyar Fati Nijar 

Fati Nijar ta taso ne a hannun mahaifanta a birnin Maradi 
kafin daga baya suka koma garin Wurno?? da zama. Mutam ce 
wadda ta tashi mai son yin wasa da tabo domin suna zaune a 
kusa da rafi. A nan ne ta rinka yin kayan tabo wadanda ake 
ginawa da laka ko tabo irin su tulu ko tanda ko kasko ko 
tukunya ko namun gida ko na daji misalin giwa ko akuya ko 
rakumi da sauransu. 


Yanayin Karatun Allo na Fati Nijar 

Fati Nijar ta yi Makarantar Allo tun tana karama a inda ta 
karanci hizif talatin watau rabin Alkur'ani. Daga bisani ne ta 
karasa sauke tilawar Alkur'ani. 

Kuma Fati mai kwazo ce a wajen karatu wadda akan riga 
yi mata kari kafin a yi wa sauran sa'o'inta, kamar kuma yadda 
take rigan su haddacewa ko biyewa. Fati da sa'o'inta “yan 
makaranta sukan halarci wajen bukukuwa na saukar karatu na 


^ Garin Wurno yana daga cikin manyan garuruwan Sakkwato, musamman 
na bayan jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo. 


255 


sauran dangoginsu dalibai ko taron Maulidi, kuma sukan rinka 
karanta abin da ya sauwaka daga Alkur'ani, mai girma. 
Fahimtar Fati Nijar da Rubutun Boko 

Fati Nijar ba ta taba tunanin za ta yi boko ba, kawai ta 
taso ne ta ga tana rubutu da karatu na boko, ba tare da wani ya 
koya mata ba. 


Kida da Waka a Wajen Fati Nijar 

Fati Nijar ba ta gadi kida da waka ba, kawai ra'ayi ne da 
sha'awa suka ja ta har ta shiga wannan harka ta waka. Ita ma 
Fati Nijar ta shiga cikin harkar waka ta hanyar haye. Kuma 
jibilliya ce ta haddasa wa Fati Nijar yin kida da waka. 


Yanayin Fara Wakar Fati 

Allah ya yi wa Fati Nijar baiwa da ilhamar yin waka, 
musamman a lokacin da suke gudanar da wasannin dandali ko 
zuwa rafi debo ruwa. 

Fatima mutun ce wadda ba ta son yin fada da kowa kuma 
ita ce sha aike a yayin da suke zuwa daji kamun fari tare da 
sauran yara. Mutum ce wadda bata da kwiya. 

Ta kuma tashi mutum mai sha'awar wakokin dandali da 
ake shiga fage don yin raye-raye a gaban makada da mawaka a 
dandalin yara a Maradin da ta tashi har ta yi wayo. Tun a 
lokacin Fati ta zama Zabiya, mai zakin murya, har ana son aji 
muryarta a tsakanin sauran kawayenta. 


Wakar Zabiya Fati ta Farko 

Zabiya Fati Nijar ta fara yin wakar fim ne kuma wakar da 
ta fara yi ita ce, wakar 'AVamarin Hassan yana ban mamaki'. 

Masu shirya finafinan Hausa su ne suka fara gayyatar Fati 
Nijar domin ta yi masu wakoki kuma ta rera musu cikin 
finafinansu. 

Daga nan ne ta fara yin wakoki nata na kanta wadanda ita 
ce take rera su kuma take tallata su ga jama'a a mazubi na CD- 


256 


CD. Wakar da ta fara ta cin gashin kanta ita ce wakar ‘Girma- 
Girma’, sai wakar yan matan Arewa’ da sauransu. 


Ire-Iren Wakokin Fati Nijar 


Ire-iren wakokin Fati Nijar sun hada da: 
Wakokin Yabon Manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallama; 
Wakokin Fadakarwa; 
Wakokin soyayya na Finafinai; 
Wakokin Siyasa; 
Wakokin Talla; 
Wakokin Soyayya na CD-CD; 
da sauransu 


Kungiyar Fati ta Kida da Waka 


Fati Nijar tana tafiya tare da yara masu taimaka mata a 


harkar kida da waka. Daga cikinsu kuma akwai maza, akwai 
mata, kuma kowa da irin rawar da yakan taka wajen rera 
waka. Yan kungiyar Fati Nijar sun kunshi: 


'Y/Amshi (Jummai Lawan da Amina Isah da Ibrahim da 
sauransu); 
Masu yin kida a sitidiyo (kamar Tambai da Laku-laku da 
sauransu); 
Masu rubuta mata kalmomin waka (misali Mukhtar 
Dausayi). 


Shirya wa Waka a Kungiyar Fati 


Zabiya Fati Nijar takan shirya wakarta ne a gida a 


matsayi na shiri kafin ta aiwatar a sitidiyo, sannan ta sadar da 
ita ga jama'a ta hanyar CD-CD ko ta kwamfuta a gaban jamaa. 
Wani bi kuma Fati Nijar tana yin wakoki bisa tsari na kadaita, 
ba tare da ana yi mata amshi ba. Fati Nijar a kida da waka ita 


Ce; 


257 


+Mawakiya +Shirya Kalmomi Kida +Rauji #Rerawa 
+Sadarwa. 
Fati Nijar takan bi wadansu matakai kafin aiwatar da 

wakarta ta shi: 

- Tunani da shirya kalmomin waka; 

- Samun natsuwa da yin tunani na muryar waka; 

- Dora amon kida a kan murya don a fitar da rauji; 

- Sadar da wakar a CD-CD ko ta kwamfuta da kayan magana a 
gaban jama’a; 

- Samar da tsarin na awon baka na wakar da ya kunshi: 
+Kungiya (+jagora 4/'Y/Amshi) ko Kadaita (+jagora -Y/Amshi) 
#Kulli +/-Kari +/-Rakiya +/-Karbebbeniya+/G/Waka(Ciko) +kiďa. 


Sunayen Wasu Wakokin Fati Nijar 
- Wakar “Dan'amina' 

- Wakar ‘Girma-Girma’ 

- Wakar 'Nijar-Nijeirya' 

- Wakar ‘Ala Gidigo’ 

- Wakar ‘Na yi Ritayar So’ 

- Wakar ‘Duniya’ 

- Wakar ‘Uwa mai Gyara Danta’ 

- Wakar ‘Dawo Aliyu Dawo’ 

- Wakar 'Gamji Jijjige’ 

- Wakar ‘Manguno’ 

- Wakar ‘Gidan Sauro’ 

- Wakar ‘Musa Ango’ 

- Wakar 'AVamarin Hassan yana ban mamaki’ 
- Wakar ‘G Cell’ 

- da sauransu 


Adireshin Fati Nijar 

Fati Nijar tana zaune a gidanta a birnin Kano. Muna fatan 
Allah ya kara mata tsawon kwana, ya kuma tallafa mata wajen 
bunkasa harshe da adabi da aladun Hausawa, sannan ya kare 
ta daga sharri, mayawaci da mazauni. 


258 


Fati Nijar 


14.4 MARYAM SALE FANTIMOTI (1977-) 
Sunan Makadiya da Lakabinta 

Sunan wannan Zabiya shi ne Maryam, kuma ana mata 
lakabi da Fantimotin waka. 


Iyayen Fantimoti 

Mahaifin Maryam shi ne, Alhaji Sale Muhammad Hadeja, 
an haife shi a garin Hadeja cikin Jihar Jigawa. Mahaifiyar 
Maryam kuma ita ce Hajiya Hassana Muhammad 'yar asalin 
Funtuwa ce, Jihar Katsina. 


Shekarar Haihuwa da Gari 

An haifi Maryam Sale Fantimoti a Unguwar Gyadi-Gyadi 
da ke Karamar Hukumar Tarauni cikin birnin Kano a shekara 
ta 1977. 


Ilimin Maryam Fantimoti 

Maryam ta yi Makarantar Islmaiyya Firamare ta Danfullo, 
Unguwar Gyadi-Gyadi. Sannan kuma ta yi Makarantar Dare ta 
Islamiyya Asasul Islam. Ta gama wadannan makarantu a 
shekarar 1993. Daga nan bayan ta yi aure sai mijinta ya saka ta 
a Makarantar Sakandare a bangaren karatun Islamiyya mai 
suna Mukhtariyya Dare, Unguwar Fagge. 


Sana'ar Maryam Fantimoti 


259 


Maryam ta fara sanaa ne ta sayar da kayan sanyi 
wadanda suka hada da Ruwan Sanyi da kankara ta ruwa da 
Madara da fanta. Haka kuma Maryam Fantimoti tana sana'ar 
haja da kayan kawa na mata da sauransu. 


Fara Kida da Wakar Maryam Fantimoti 

Maryam Fantimoti ta fara rera waka a dandali tun tana 
karama, a dalilin zaman da ta yi a hannun kakarta da ke garin 
Garo, Karamar Hukumar Kabo. Bayan da Allah ya yi mata 
rasuwa, sai ta dawo gida wajen iyayenta, daga nan, sai ta rinka 
rera wakoki a cikin yara kawayenta. Daga cikin wakokinta na 
farko-farko, akwai wata rana an kawo mangwaro gidansu, sai 
aka raba musu, bayan ta shanye sai ta kalli kwallon 
mangwaron, sai ta ga ya cika da harza, nan take ta dauko 
mataji ta fara taje kwallon tana yi masa waka kamar haka: 

G/Waka : Anjamu, Anjamu, Anjamu, 

: Anjamuna mai kan mangwaro, 


Jagora : Nayi kitson ta guda biyar, 
: Amma kitsonta yana kan mangwaro. 


Jagora : Ga dadin sha Anjamu, 
: Harshena na kan mangwaro. 


Jagora : Na shanye dadin ya sa, 
: Na wake Anjamu mangwaro»°®,. 


Abin Kidan Maryam Fantimoti 

Maryam Fantimoti tana rera wakokinta ne a sitidiyo inda 
ake da makadan masu amfani da fiyano da sauran kayan kida 
su sarrafa wakoki, sannan su dura su a na'urar ajiye sauti. 


Ire-Iren Wakokin Maryam Fantimoti 


50 Maryam Fantimoti ta rera wannan waka ne a lokacin da take 'yar shekara 
tara (9). 


260 


Maryam Fantimoti tana tsarawa da rera wakoki da suka 
hada da: 
- Wakokin Finafinani 
- Wakokin Bege 
- Wakokin Tallace-Tallace 
- Wakokin Sarauta 
- Wakokin sauran Jama'a 
- Wakokin Fadakarwa 
- da sauransu. 


Yanayin Rera Wakokin Fantimoti 

Maryam Fantimoti makadiya ce mai harshen damo, wani 
bi takan yi wakoki ne cikin kungiya, wani bi kuma takan yi 
wakoki na kadaita. 
Iyalin Maryam Fantimoti 

Maryam Fantimoti tana da 'ya'ya hudu (4) amma Allah 

ya yi wa daya rasuwa. Daga cikin 'ya' yan akwai: 
- Muhammad Awwal da 
- Muhammad Jamilu da 
- Hassana da 
- Usaina (wadda Allah ya yi wa rasuwa). 


Wasu Albam na Maryam Fantimoti 

Maryam Fantimo tana da albam-albam na wakokinta 
wadanda suka hada da albam na 'Duma' da na 'Almukarrama' 
da na 'Ceto' da na 'Zamani' da na 'Runduna' da sauransu. 


Nadin Maryam Fantimoti Sarautar 
Sarauniyar Mawaka 

Mai Martaba Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya ba 
Fantimoti sarauta ta Sarauniyar Mawakan Kano. An nada ta, an 
kuma yafo mata alkyabba. 


Adireshin Maryam 

Hajiya Maryam Fantimoti tana zaune a Kano a cikin 
iyalinta da dukkan 'yan'uwanta. Allah ya kara mata budi da 
fahami a dukkan rayuwarta. 


261 


Maryam Sale Fantimoti 
Sarauniyar Mawakan Kano 
14.5 MAHMUD ISAM'IL IBRAHIM NAGUDU (1982-) 
Asalin Iyayen Mahmud Nagudu 
Isma'il Ibrahim shi ne mahaifin Mahmud Nagudu. Alhaji 
Isma'il Ibrahim mutumin Kano ne kuma dan kasuwa ne wanda 
yake harkokin kasuwanci a cikin Kano. 


Sunan Yanka da Lakabi da Shekarar Haihuwa 

Sunan yanka na wannan mawaki shi ne Mahmud wanda 
ake yi wa lakabi da Nagudu. An haifi Mahmud a Kano a 
shekarar 1982. 


Karatun Mahmud na Addini da na Boko 

Mahmud ya fara karatun allo tun yana da shekara biyu a 
duniya a gaban Malam Rabi'u Inuwa, a Unguwar Zangon 
Barebari. Daga nan ya ci gaba da karatun Islamiyya a Model 
Islamiyya School inda a wannan makaranta ya yi sauka ta 
Alkur'ani wato Hatama. A Islamiyyar ce ya ci gaba da haddar 
Alkur'ani, mai girma, a shekarar 1992. Mahmud ya fada 
karatun boko a Makarantar Koyar da Addinin Musulunci mai 


262 


Zurfi?1. Shahuci, Kano daga shekarar 1995-1998. Mahmud ya 
koma Makarantar S.A.S5*2, Kano a shekarar 1998 zuwa 2001. 
Mahmud ya shiga Kwalejin Ilimi ta Kano53 a shekarar 2002 
zuwa 2005. Daga nan ne ya je Jami'ar Bayero54, Kano inda ya 
karanci digiri na Tarbiyya wanda kuma ya gama a shekarar 
2009. Mahmud ya yi bautar kasa”? a garin Bauchi, Nijeriya. 


Fara Wakar Mahmud Nagudu 

Mahmud Nagudu ya fara waka ne a shekarar 2002. A 
farkon alamari Naguda mutum ne mai son wakokin harshen 
Larabci, matuka wato wakokin Larabci suna burge shi. 

Ta haka ya fara kwaikwayon rera wakokin Larabci, a 
hankali a hankali yana yi, musamman a cikin abokai da kuma 
‘yan unguwa, har ya saba. 

Bisa wannan yanayi ne Nagudu ya fara yin wakoki nasa 
cikin harshen Hausa. 

Wakar da Nagudu ya fara yi ita ce, wakar ‘Kar ki ba da ni’: 

G/Waka : Kar ki ba da ni, 
: Kar ki ce ba ki yi da ni. 


Mahmud Nagudu ya yi haye ne a shiryawa da rera wakar 
baka. 


Ire-Iren Wakokin Nagudu 
Mahmud Nagudu ya yi wakoki iri-iri kamar: 
- Wakokin yabon Ananbi, sallallahu alaihi wa sallama 
- Wakokin finafinai na soyayya 
- Wakokin fadakarwa 
- Wakokin siyasa 
da sauransu. 


51 Wato Higer Islamic Studies, Kano. 

52 Wato School for Arabic Studies, Kano. 

53 Wato Federal College of Education, Kano. 

54 Wato Bachelor of Education, Arabic, Bayero Unibersity, Kano. 
>> Wato National Youth Serbice Corps. 


263 


Wasu Albam na Mahmud Nagudu 

Muhmud Nagudu yana da wakoki a cikin albam-albam 
da suka hada da albam na 'Tattausan Lafazi da na “Ajnabi' da 
na 'Lubiya' da na ‘Zahra’ da na ‘Ahmad’ da na ‘Ni da Masoyi da 
na 'Ba'auzini' da na ‘Babban Rabo' da na 'Yan Samari’ da na 
‘Farin Wata’ da na ‘Kalmar so’ da na 'Ragayar Dutse’ da na 
‘Sahibul Kamal da na 'Mahbubullah' da na “Majanyi da na 
“Mafarki' da sauransu. 


Mazaunin Mahmud Nagudu 

Mahmud Isma'il Ibrahim Nagudu yana zaune a cikin 
birnin Kano yana gudanar da alamuran rayuwarsa da 
hikimomin wakokinsa. 


Muhmud Isam'il Ibrahim Nagudu 


264 


14.6 MA'ARUF SHATAN MANZON ALLAH (1966-) 
Suna da Nasaba da Lakabin Ma'aruf Shatan Manzon Allah 
Ma'aruf shi ne dan Abdulmumini dan Abdullahi dan 
Muhammadu dan Isa. Ana yi wa Ma'aruf lakabi da Shatan 
Manzon Allah, mai tsira da amincin Allah, saboda yana aron 
rauji na wasu wakoki na Dr. Mamman Shata Katsina wadanda 
yake juya su yana mai da su na begen Manzon Allah, sallallahu 
alaihi wa sallama. Daga nan ne, Sheikh Nasiru Kabara ya 
ambace shi da Shatan Manzon Allah, sai kuma wannan suna ya 
bi shi. 


Haihuwar Malam Ma'aruf 

An haifi Ma'aruf Abdulmumin a shekara ta 1966 a 
Unguwar Kwanar Diso da ke Karamar Hukumar Gwale a cikin 
Jihar Kano, a gidan Sheikh Usman Maihula. Mahaifinsa dan 
asalin Gulma ne gari wanda yake cikin Jihar Kebbi kuma ya zo 
Kano ne, sanadiyyar neman ilimin addinin Musulunci wajen 
Malaminsa Sheikh Malam Usman Maihula. Bayan haihuwar 
Ma'aruf da wata biyar sai mahaifansa ya gida Gulma, amma 
zuwa wani lokacin can sai ya sake komawa Kano. 


Kuruciyar Ma'aruf da Sana'arsa 

Allah ya taso da Ma'aruf ne a garin Gulma, gari wanda ya 
yi kuruciyarsa a cikinsa. Bayan da Ma'aruf ya kai karfi sai ya 
shiga noma da kamun kifi wato sana'o'in da mahaifinsa yake yi. 

Har wa yau kuma Ma'aruf yana zama a makaranta ta 
gidansu, wanda ya zama gida na ilimi da almajirci. Ma’aruf ya 
yi gwagwarmayar rayuwa ta neman ilimin Musulunci tare da 
almajiran mahaifinsa, musamman bayan sun koma Kano da 
zama. 

Har wa yau kuma Maaruf ya yi ‘yan sana oli irin na 
almajirai kamar dinki da gyaran carbi da dako a cikin 
kasuwanni da saurransu. 


Ilimin Addinin Musulunci 


265 


Malam Ma'aruf ya fara karatun Alkur'ani da kuma na 
littattafai a wajen mahaifinsa Malam Abdulmumin Gora. Ya 
kammala haddarsa a wajen Mahaifin nasa, daga bisani, sai 
mahaifin nasa ya tura shi wajen abokansa domin koyon karatu 
na wasu bangarorin ilimi daban-daban inda ya yi karatu a 
fannoni Fikhu da Tauhidi da Nahawu da kuma Balaga da 
sauran fannonin ilimin Musulunci. Daga cikin Malaman da 
mahaifinsa ya tura shi karatu wajensu akwai Malam 
Muhammad Kani da Malam Mustafa Gadon Kaya da kuma 
Malam Abdullahi Kofar Mata. 


Neman Ilimin Ma'aruf 

Dangane da karatun boko kuwa Ma'aruf ya zabi ya 
karanci fannin Arabiyya inda ya fara karatun Firamare a 
Madrasatul Tabkihul Hibbab da ke 'Yan Rariya Lokon Makera a 
Birnin Kano. Daga nan, mahaifinsa ya yi kaura zuwa Unguwar 
Dandago, wannan tasa aka canja wa Malam Ma'aruf makaranta 
inda ya koma Madrasatul Ma'ahdul Islamiyya da ke gidan 
Malam Tijjani Dandago inda ya kammala karatunsa na 
Firamare a shekara ta 1980. Daga nan sai ya wuce zuwa 
Makarantar Sakandare ta Koyon Harshen Larabci?? a shekara 
ta 1980 zuwa 1985 inda ya kammala karatunsa na sakandare a 
wannan makaranta a bangaren Harshen Larabci. Bayan 
kammala karatunsa na sakandare sai mahaifinsa ya zaunar da 
shi a gida cikin dalibansa da suke daukar karatu shi ma ya ci 
gaba da karatu a gabansa. 


Yanayin Fara Wakar Ma'aruf 

Malam Ma'aruf mawaki ne mai harshen damo yakan yi 
rubutacciyar waka, wani lokacin kuma ya aiwatar da wakar 
baka. 

Ma'aruf Shatan Manzon Allah, ya fara yin waka tun yana 
dan shekara goma sha biyar (15), lokacin yana karatu a gidan 


5€ Wato School for Arabic Study, Kano. 


266 


Shehu Maihula. Ma'aruf mutum ne da ya kware a bangaren 
harshen Larabci kuma wannan ta sa ya dinga gudanar da 
wakokinsa a kan tsari na rubutacciyar waka a farkon lokaci, 
kuma haka tasa wakokinsa na rubutattu suka fi yawa. 

Ma'aruf Shatan Manzon Allah ya tsinci kansa ne a harkar 
waka domin ya taso ya tarar da mahaifinsa yana tsara wakokin 
kuma yawancin Malaman da ya yi karatu a wurinsu sukan 
karantar da shi littattafai da aka rubuta su a kan tsarin waka 
kamar Ishriniya. Wannan ne ya fara ba shi sha'awa har ya fara 
rubuta wakoki na yabon Manzon Allah a bisa tsari na 
rubutacciyar waka domin ita ce ya fara cin karo da ita a 
bangaren abin da ya shafi waka. 

Bayan da Malam Ma'aruf ya yi nisa a harka ta waka sai ya 
fara dauko wasu daga cikin wakokin Dr. Mamman Shata 
Katsina yana juya su suna komawa na yabon Manzon Allah. 
Wasu daga cikin wakokin Shata da Ma'aruf ya juya sun hada da 
wakar Amadun Gaya da waka BB. Faruk na Allah da wakar 
Gagarabadau da sauransu. 

Ma'aruf ya fara amfani da kayan kida na sitidiyo wajen 
gudanar da wakokinsa. Lokacin da wannan tunani ya shigo shi 
sai ya dinga juya wasu daga cikin wakokin da ya rubutu zuwa 
kan tsarin wakokin baka, sai ya dinga shiga sitidiyo, aka dinga 
gwama muryarsa da amon kida a sitidiyo ana fitar da rauji na 
wakokinsa na baka. 


Wakar Ma'aruf ta Farko 

Wakar Malam Ma'aruf ta farko da ya fara yi da kida ita ce 
wakar da ya yi wa Malaminsa Sheikh Usman Maihula, lokacin 
da babban Malamin zai yi wata tafiya sai jama'a ta taru da 
yawa don raka Malam zuwa Filin Jirgin Sama. 

A wannan lokaci ne Ma'aruf ya dauko takarda ya rubuta 
wa Malam wakar rakiya kuma ya rera ta. bayan da Shehu 
Maihula ya dawo sai aka sannar da shi wannan waka. Daga nan 
ya sa aka kirawo Ma'aruf ya nemi ya sake rara ta a gabansa, 
“yan'uwansa dalibai suna yi masa amshi. Gindin wakar shi ne: 


267 


G/Waka : Wajen rakiyar Shehuna Usmanu. 


Nau'o'in Wakokinsa 

Malam Ma'aruf yana yin wakoki na yabon Manzon Allah, 
a mafi yawan lokuta, amma duk da haka, Malam Ma'aruf yakan 
yi wakokin siyasa da wakokin fadakarwa da wakokin jama'a. 
Wasu daga cikin mutanen da Malam Ma'aruf ya yi wa waka sun 
hada da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Malam Tijjani Bala 
Kalarawi da Sheikh Usman Maihula, da Sheikh Muhammadu 
Kani da kuma Sheikh Ustaz Dr. Yusuf Ali. 


Wasu Gindunan Wakokin Ma'aruf na baka: 
G/Waka : Daha ne mai cetonmu, 
: Mustafa Manzon Allah. 


G/Waka : Manzo inai maka marhaba, 
G/Waka : Sai mun yi yabon Sayyadil Wara, 


G/Waka : Ya jama’a mu lura mu sake, 
: Hali tun ba mui kaura ba. 


G/Waka : Mu yi yabon dan Amina Daha Uba Nana. 
14.7 MURJA BABA (1985-) 
Sunan Yanka da Lakabin Zabiya 
Sunan yanka na Zabiya shi ne Murjanatu Yakubu Baba, 
amma an fi kiran ta da Murja Baba. Mahaifin Murja shi ne, 
Alhaji Yakubu shi ma an fi kiran sa da Alhaji Baba, shi ya sa ita 
Murja ta cire Yakubu ta ci gaba da amfani da Murja Baba. 


Bishiyar Nasabar Murja Baba 

Isa-A'isha Hassan = Amina 
| 

Yakubu = Aisha 


Abdul Khadi Kamal  Murjanatu Habiba Nazifa 
Ga 


Amina 


Shekarar Haihuwar Murja 

An haifi Murjanatu Yakubu Baba a ranar 17 ga watan 
Yuni, 1985 a Unguwar Gangare ta cikin garin Jos a Jihar 
Plateau. 


Karuciyar Murja Baba 

Murja Baba ta yi kuruciya ta irin yara masu son su 
fahimci abubuwa da kan zame musu tamkar baki. Ta haka ta 
kasance mai yin tambaya da lura da abubuwa. 

Haka kuma ta zama yarinya wadda ba ta daukar wargi 
kuma ba ta raina kowa. Murja ta yi wasanni na 'yan mata na 
gada da na dandali da na bukukuwan alada tun ma ba na aure 
ba. Sannan ta girma ne a karkashin kulawa ta kanwar 
mahaifiyarta. A wannan lokaci ne kuma ta dawo Kano da zama 
a Unguwar Hausawa, Kano. 


Karatun Allo na Murja Baba 

Murja Baba ta yi karatun allo, amma bai yi kwari ba aka 
cire ta aka mai da ita tsarin karatun Islamiyya. Amma duk da 
haka ta sami fiye da hizifi biyar kafin a mayar da ita tsarin 
Islamiyya. 

Daga nan sai aka sanya ta a wata makaranta ta 
Islamiyya mai suna Jawahirul Ahbab Littahfizul Kuran, 
Firamare da Sakandare, Hausawa, Zoo Road, Kano. 


Karatun Boko a Wajen Murja Baba 

Kamar yadda aka bayyana, Murja ta fara karatun 
bokonta a Makarantar Firamare ta Hausawa, Kano. Daga nan 
sai ta tafi Makarantar Arabiyya ta Sumaila. Ta kuma yi karatun 
gaba da Sakandare a Makarantar African Acadamy, Kano a inda 
ta sami shaidar Diploma ta fannin Turanci. 


Sana’a da Hanyoyin Tattalin Murja Baba 


269 


Murja Baba tana yin tattaki zuwa wasu kasashe tana 
huldar kasuwanci takan shigo da kaya ta rarraba wa “yan 
kasuwa idan sun sayar sai su hada mata kudinta. Tafiyar 
kasuwanci domin sayo kayan haja da kayan adon mata ta kai ta 
kasar Dubai da Saudiyya da makamantansu. 


Matsayin Waka a Wajen Murja Baba 

Murja Baba ta yi wa waka haye ne, daga bisa ne ta tsiri 
yin waka. Mahaifin Murja, Alhaji Yakubu Baba tsohon 
ma'aikacin Gwamnatin Jihar Plateau ne, bayan da ya ajiye aikin 
Gwamnati ne, sai ya koma aiki a wani Kamfanin Hulda da 
Mayan Motoci, mai suna Shinko a garin Jos. Domin haka ba ta 
gaji waka ta wajen iyayenta ba. 


Fara Wakar Murja Baba 

A lokacin da Murja ta koma Jos da zama ta sami an bude 
kamfanin Lancecope Media a kusa da gidansu kuma wanda a 
karkashin kulawar Alhaji Sani Ma’azu. Akwai wani makwabcin 
kamfanin da ake kira Rabi'u Dalle wanda kuma yake aiki yana 
koyon daukar hoto na finafinan Hausa a Kamfanin. Duk lokacin 
da Rabi'u Dalle ya shigo gidan su Murja Baba yakan ji tana rera 
kasidu irin wadanda suke rerawa a Makarantar Islamiyya a 
lokacin Maulidi. Murja Baba ta fi rera kasidu da kuma yin 
karatun haihuwa. Rabi'u Dalle shi kuma idan ya shigo ya tarar 
tana rera wakokin, sai ya ce da ita, 'za fa ki iya waka’ sai ita 
kuma ta ce, ni ba zan iya waka bæ’. 

Wata rana a shekarar 2003 wadansu mutane daga 
Maiduguri sun zo yin waka, suna neman wadda za ta yi musu 
amshi. Sai shi Rabi'u Dalle ya ce a ba shi dama, zai kawo wadda 
za ta yi amshi. Sai ya je ya sami Murja, amma da kyar ta yarda. 

A cikin tsoro da fargaba Murja Baba ta yi wannan amshi. 
Bayan ta kammala, sai kowa yake mamakin kwazon da ta nuna. 
Suna kuma cewa, “Kai! Muryar wannan yarinya da dadi take’. 
Gindin wakar da ta yi amshi da shi shi ne: 


270 


G/Waka : Kowa da kowa na murna, 
: Yau SAS ya ci, 
: Yau duka Borno na murna, 
: Yau SAS ya hau. 


Wakar Murja Baba ta Farko 

Wakar da Murja Baba ta fara rubutawa da kanta ita ce, 
‘Yar galagala’ wadda Ibrahim Danko ya sa ta rubuta, Bayan da 
ta kawo masa ya gani, sai ya nemi ta saka murya, shi kuma ya 
dora mata kida na fiyano a sitidiyo. Wakar ita ce: 


G/Waka :’Yar galala gare mu ba wasa ba. 


Wasu Gindunan Wakokin Murja Baba 
Wasu gindunan wakokin Murja Baba su ne: 


G/Waka : Allahu yai halittu da dama, 
: Wasu ido ba za ya gani ba. 
(Wakar Halittun Allah) 


G/Waka : Yar galagala soyayya, 
: Gare mu ba wasa ba. 
(Wakar ’Yar Galagala) 


G/Kaka : Na riki Manzon Allah, 
: Na so Annabi mai kyauta, 
: Zuciyata kullum kwadayinta, 
: Na Annabi ne shar-shar. 
(Wakar Manzon Allah) 


G/Waka :Wayyo masoyan 'yar Baba, 
: Wayyo masoyan Murja, 
: Wayya masoyan 'yar Baba. 
(Wakar Masoyan Murja) 


G/Waka : Masoya gari-gari na leka, 
271 


: Don gaishe da masoyana. 
(Wakar Masoyana) 


G/Waka : Shalele shalele narangwada, 
: Yan mata muna bara, 
: Wa zai ba mu so da kauna, 
(Waar “So da kauna') 


G/Waka : Yakin ruwa ya tad da sakaina, 
: Mai kitso ta tsinci basilla, 
: Zuciya ta sami abin nema, 
: Sai ga shi yau kin kamu cikin koma, 
(Wakar ‘Basilla’) 


G/Waka : Aloliya lilo, 
: Za mu Zariya noman rani, 
: Ado da atamfa mai boza, 
: Sai dai ‘yar Mowa, 
: Camade, 
(Wakar ‘Camade’) 
da sauransu 


Ire-Iren Wakokin Murja Baba 
Zabiya Murja Baba takan yi: 

Wakokin soyayya na finafinan Hausa 

Wakokin soyayya na CD-CD 

Wakokin yabo 

Wakoki fadakarwa 

Wakokin ta'aziyya 

Wakokin sauran fannonin rayuwa 


Kungiyar Murja Baba ta Waka 
Murja Baba tana da masu taimaka mata a wajen amshi 
da sauran hidimomin waka Daga cikinsu akwai: 
Amina Abubakar 
Abdul Baba 
Sadik Bala 


272 


Kayan Kidan Murja Baba 
Murja Baba tana amfani ne da dakin sitidiyo wajen 
bugawa da rera wakokinta. 


Aure da 'Ya'yan Murja Baba 

Hajiya Murja Alhaji Yakubu Baba ta yi aure a 
washegarin da aka yi mata sadakar sauke Akur'ani, mai tsarki. 
Allah kuma ya azurta Murja Baba da “ya mace wadda aka rada 
wa suna Amina. 


Mazaunin Murja Baba 
Hajiya Murja Baba tana zaune ne a cikin birnin Kano 
tana tafiyar da harkokinta na waka da kuma na kasuwanci. 


Murja Baba 

14.8 NAZIFI ASNANIC (1982-) 
Suna da Lakabin Mawaki 

Sunan wannan mawaki shi ne Nazifi Abdussalam Yusif, 
amma ana yi masa lakabi da Nazifi Asnanic. Nazifi ya sami 
lakabin Asnanic a yayin da yake karatu a Makarantar 
Sakandire a wurin abokansa. Wannan lakabi ne da abokan 
ajinsa na Sakandare suka saka masa saboda wasu halaye nasa 
da suke daidai da wannan lakabi. Sunan mahaifin Nazifi shi ne 
Malam Abdussalam dan Malam Yusif. 


273 


An haifi Nazifi Asnanic a Unguwar Durumin lya cikin 
birnin Kano a Karamar Hukumar Birni a cikin shekara ta 1982. 


Kuruciyar Nazifi Asnanic 

Asnanic ya tashi ne a gaban iyayensa inda ya yi 
kyakkyawar kuruciya bisa tarbiyya da suka yi masa. 
Mahaifansa sun kula da harkokin karatunsa na allo da na boko. 
Kuma sun ba shi kulawa ta musamman cikin kyakkyawar 
tarbiyya. 


Ilimin Addinin Musulunci 

Aladar iyaye ce a kasar Hausa su tura 'ya'yansu 
Makarnatar Allo tun suna yara kanana ta yadda za a koya wa 
yara karatu tun ba su bude ido ba sukan san komai domin su 
tashi da tarbiyyar addinin Musulunci kuma su tsare ka'idar 
Musulunci. 

An soma tura Nazifi Asnanic zuwa Makarantar Allo tun 
yana yaro karami inda suke zuwa da yayyensa Makarantar 
Alkur'ani ta Durumin Iya. Nazifi Asnanic kuma ya yi karatun 
Islamiyya a Makarantar Islamiyya ta Ta'alimudden da ke 
Unguwar Durumin Iya. 


Ilimin Nazaifi na Boko 

Lokacin da Nazifi ya kai munzalin sakawa a Makarantar 
Boko, mahaifinsa Abdussalamu ya saka shi a Makarantar 
Firamare ta Kurmawa??, Kano a 1990. 

Daga nan kuma ya shiga Karamar Sakandire ta Warure, 
Kano”! ya kuma gama a shekarar 1996. 

Bayan Nazifi ya gama Karamar Sakandare ta Warure, 
Kano ya samu damar zarcewa zuwa Babbar Kwalejin Rumfa»9, 
Kano, ya kuma gama a shekarar 1999. Daga wannan 


>” Wato Kurmawa Primary School, Knao. 
58 Wato Warure Junior Secondary School, Kano. 
>? Wato Rumfa College, Kano. 


274 


makaranta kuma sai Nazifi ya tafi Kwalejin Ilimi ta Tarayya da 
ke Kano®?, ya yi karatun N.C.E. 


Halaye da Siffofin Nazifi 

Alalhakika Nazifi mutum ne mai kyawawan halaye, mai 
sakin fuska, mai fara'a mai annushuwa, mai ma'amala hasana 
da iya zaman tare kuma mutum ne mai son zaman lafiya da 
kare addinin Musulunci da al'adu. 


Wasu Daga Cikin Sana'o'in Nazafi 

Sana'ar Nazifi Asnanic ta farko ita ce, dinki wadda ya 
koya a wurin abokansa. Nazifi ya kula da wannan sanaa ta 
dinki ka'in da na'in. Sannan kuma yana hadawa da kasuwanci 
wato yana saya ya sayar ko kuma ya saye ya sa a sayar masa. 


Waka ba Gado ba 
Nazifi Asnanic bai gaji kida da waka daga wajen iyayensa 
ba. Haye Nazifi ya yi wa kida da waka. 


Kungiyar Nazifi ta Kida 
Nazifi Asnanic yana da masu taimaka masa harkar waka 

da dama wadanda kuma ya kasa su zuwa rukuni biyu, kamar 
haka: 
1. Rukuni na farko su ne masu yi masa amshi kamar su: 

- Maryam Baba 

- Maryam Fantimoti 

- Murja Baba 

- Fati Niger?! 

- da sauransu 


2. Rukuni na biyu masu yi masa kida a sitidiyo su ne kuwa: 
- Ma'azu 
- Nafi'u 


60 Wato Federal College of Education, Kano. 
61 A farkon fara wakar Nazifi Asananic wannan rukuni na farko 


275 


- da sauransu 


Nau'o'in Wakokin Nazifi 
Nazifi Asnanic makadi ne game-gari. Yakan yi wa kowa 
da komai waka, maza da mata, da sauran abubuwa. Wasu 
nauo'in wakokinsa sun hada da: 
- Wakokin Soyayya; 
- Wakokin Fadakarwa; 
- Wakokin jama' a; 
- Wakokin Sarakuna; 
- Wakokin finafinai; 
- Wakokin Sauran abubuwa. 


Wasu Gindunan Wakokin Nazifi Asnanic 
G/Waka : Dawo gida don Allah sauke kayanka, 
: Ai garinmu da zafi ba ka saba ba. 
(Wakar 'Dawo-Dawo') 


G/Waka : E! Dare da yawa rana da yawa, 
: Za su yo gusshewa, 
: Ga ruwan sama yayyafi, 
: Lokaci na damina zai yo wucewa. 
(Wakar jigida) 


G/Waka : Fatima Bintu Fatima sai wata rana, 
: So mafarki ne da ba tabbas ba, 
: Bankwana Bintu sai wata rana, 
: Kukan zuciya da ba na ido ba. 
(Wakar ‘Kukan Zuciya') 


276 


Nazifi Asnanic 


14.9 RABI MUSATAFA ISA (1977-2014) 
Sunan Zabiya 

Sunan wannan Zabiya shi ne Rabi Musatafa Isa Abbas. 
Rabi bata da wani lakabi data yi fice da shi. 


Asalin Mahaifan Rabi Mustafa 
Rabi jinin sarauta ce, mahaifinta shi ne Malam Mustafa, 
mahaifiyarta kuwa ita ce Malama Maryam. Shi Malam Mustafa 
shi ne dan Malam Isa dan Abbas Majekarofi, Sarkin Dawakin 
Tsakar Gida. Wannan ita ce bishiyar nasabar Zabiya Rabi 
Mustafa: 
Abbas 


Isa 


| 
Mustafa 5 Maryam 


- Bashir 

- Ummahani 
- Yusuf 

- Hamdani 

- Fiddausi (i) 
- Bilkisu 

- Fiddausi (ii) 
- Bilya 

- Aisha 

- Rabi Mustafa 
- Abdul aziz 

- Usman 

- Ali 

- Mudassir 

- Nura 

- Ummi 


Shekarar Haihuwar Rabi 

An haifi Rabi Musatafa a shekara ta 1977 a Unguwar 
Soron Dinki, Kano. Rabi ta fito ne daga cikin babban gida inda 
ta tashi 'yargata. Rabi ta sami kulawa da kyakkyawan raino 
daga iyayenta, kuma ta sami tarbiyya ingantacciya daga haujin 
mahaifanta. 


277 


Ilimin Rabi Mustafa 

Rabi ta sami hada tilawar rabin Al'kur'ani mai girma, ta 
yanayin karatun allo, a Makarantar Malam Hadi. Ta kuma ci 
gaba da karatu a Makarantar Malam Kawu inda ta koma tsarin 
koyon karatun Alkur'ani ta littafi ba ta rubutawa a allo ba. 

Rabi ta kuma yi ilimin boko daga karatun Firamare 
zuwa karatun Sakandire. Rabi ta shiga makarantun Firamare 
da yawa saboda yanayin zama a yayin karatunta na fari, kuma 
ta fara Firamare ne a shekara ta 1984. Makarantun Rabi da ta 
yi na Firmare su ne: 

- Maitasa Primary School, Kano 

- Zandam Nagoggo Primary School, Gwaram 
- Gaida Primary School, Kano 

- Masallaci Primary School, Kano 

- Yakasai Primary School, Kano 


A shekarar 1990 ta shiga Sakandaran 'Yammata ta 
Dutse Gadawur. Rabi tana aji biyu aka kirkiri Jihar Jigawa don 
haka Makarantar ta zama mallakar Jihar Jigawa. Gwamnatin 
Jihar Kano ta matsar da dalibanta zuwa wasu makarantu na 
cikin Jiharta. Daga nan aka dauko Rabi daga Sakandaren 
'Yanmata ta Gwamnati ta Dutse Gadawur ta Jihar Jigawa zuwa 
Sakandaren 'Yammata ta Gwamnati da ke Jogana ta Jihar Kano. 
Kuma a wannan Makarantar Rabi ta kammala ilimin Sakandare 
nata cikin shekarar 1996. 


Wasu Halayen Rabi 

Rabi Mustafa mutum ce mai kwarjini, mai kunya mai 
girmama mutane. Haka kuma Rabi tana da saukin kai da 
taimako. Rabi ta zauna da mutanen gida da baki da sauran 
'yan'uwanta da makwabtanta zama na lumana ba ta fuskanci 
matsala a wajen rayuwar da ta yi da jama'a ba. 


Sana'ar Rabi Mustafa 


278 


Rabi tana kallon sanaa a matsayin dolen rayuwar 
mutum, musamman yin sana'a wata hanya ce ta dogaro da kai 
da samun damar yin taimakon alumma, tun ma ba ita mace ce 
mai sha'awar yin kyauta da bajinta ba. 

Tun tana karama Rabi ta goge a sha'anin sana'a, tun 
abin na matakin ita kadai har ya kai ta dauki ma'aikata da ke 
tallafa mata, tana ba su lada. Sana'o'in da Rabi ta yi sun hada 
da: 


Waina da Taushe 

Rabi ta yi bayani a kan sana'arta ta waina da taushe: 
“Na yi wainar gero da taushe da tantakwashi da 
manshanu. Na fara da rabin kwano har na kai 
ina ta kwano goma, amma kafin tara na safe ta 
kare sau da yawa, masaya waina sukan kawo 
kwanukan su kwana a layi” (Hira da Rabi: 
24/11/2011). 


Soya Dankali 
A sana'ar suyar dankali Hajiya Rabi ta ce: 
“Sai daga baya na hada da soya dankali, na fara 
da kwano daya sai da abu ya kai ina soye buhu 
daya kullum. Ba a sauke mai, ina da 'yan'aiki 
masu fira da suya, ni kuma ina karbar kudi ina 
bayarwa” (Hira da Rabi Musafa, 24/11/2011). 
Dinki 
Haka kuma Rabi ta yi sana'ar dinki inda ta fara tun daga 
matsayin mai koyo sai da ta kai matsayin hannunta ya fada, ta 
zama tela sosai. Ga ma abin da ta ce: 
“Idan na manta da dinki, ban yi alkawari ba. 
Har yanzu zan iya yin dinki” (Hira da Rabi 
Mustafa, 24/4/2011). 
Saka 


279 


Har ila yau Rabi Mustafa ta iya yin saka da hannu ko da 
na'ura. 


Yadda Rabi ta Fara Waka 

Tun Rabi tana karamar yarinya ta shagaltu da rera 
wakoki da take shiryawa daga fasaharta. Ba a inda Rabi ta koyi 
waka, farkawa kawai ta yi a rayuwa ta ji ta iya waka kuma tana 
son waka. Ko da idan tana yin ayyukan gida kamar wanke- 
wanke, takan dinga rera wakoki a lokacin da take aiwatar da 
su. Waka abu ce wadda take dauke mata kewa kuma takan ba 
ta kuzarin yin aiki. Yawancin wakokin da Rabi take rerawa 
takan shirya su a haujin kanta. 

Yau da gobe Rabi na girma, waka na girma. Har aka kai 
lokacin da ta rera wa wani saurayinta waka a kaset don ta 
nuna masa irin so da bege da suka harbi zuciyarta game da shi. 

Wata rana dangin Rabi sun aro wani fim na Hausa 
wanda ya yi tashe mai suna ‘Inda so da Kauna” a lokacin Rabi 
tana soye-soye, amma da ta jiyo wakar ta fim din wadda ake 
cewa, “Soyayya ai ruwan zuma ce”, shi kuma sautin kidan 
wakar ya ce, “in da so da kauna”. To! Fa, a nan ne kaya ya 
tsinke a gindin kaba sai Rabi ta neme su kafin su mayar da fim 
din su duba mata adireshin inda aka yi kidan. An shirya 
wannan fim ne a sitidiyo na Iyantama a SabonfTiti, Kano. 

Ba da jimawa ba Rabi Mustafa fa sami Hamisu Iyantama 
a Sitidiyonsa na Mandawri, Sabon Titi, Kano. Hamisu ya nemi 
Rabi ta maimaita rera wakar saurayin nata, aka dauka a kaset, 
daga nan aka dora mata kida ta amfani da fiyano a Sitidiyon 
Iyantama. Rabi ta biya Naira hamsin (50.00) kudin dora kida 
a muryar ita Rabin ta waka. 

Daga nan ne Hamisu Iyantama ya fahimci Rabi tana da 
murya mai jan hankali, sai ya shirya da ita ta dinga rera nata 
wakoki da wasu wakokin da yake so ya dinga sawa a fim yana 
ba ta wani hassafi a maimakon ma ta dinga biya. Wakokin da ta 
rera a Sitidyon Iyantama sun hada da: 


280 


- Wakar ‘Kilu ta ja bau 
- Wakar ‘Ki yarda da ni’ 


Ire-Iren Wakokin Rabi Mustafa 
Tun daga wannan lokaci Rabi ta yi ta aiwatar da wakoki 
iri-iri da suka hada da: 
- Wakokin Soyayya 
- Wakokin Fadakarwa 
- Wakokin Yabo/bege Annabi, mai tsarki, 
- Wakokin Aure 
- Wakokin Siyasa 
- Wakokin Talla 
- Wakokin sauran jama'a 
- Wakokin sauran abubuwan rayuwa 


Rabi Mustafa ta yi yi wakoki ne a matsayi na game-gari 
sai dai ba ta yin wakokin batsa har ma ta ce ‘Ba na wakar batsa 
ko nawa za abani (Hira da Rabi, 24/11/2011). 


Waka ga Rabi, Gado ko Taka-Haye? 

Rabi ta shiga fage na rera wakoki a halittacciyar dabi'a, 
bisa jibilliya ta iya waka ba don ta gada ko ta koya ba. 

A haka ne Rabi ta zama Zabiya a wakokinsu na 'yanmata 
na gada da na wasanninsu na dandali. Daga nan, Rabi ta zama 
mawakiya a Sitidiyo inda ta fara rera wakokin finafinai. Daga 
nan kuma Rabi ta zama mawakiya ta Manzon Rahama, Annabi 
Mushammadu, sallallahu alaihi wa sallama. 


Wasu Sunayen Wakokin Rabi Mustafa: 
- Wakar ‘Sharen Hawayena’ 

- Wakar Ina ta Rangwada kan Titi’ 

- Wakar ‘Na Riko Babbar Jaka’ 

- Wakar ‘Idan Kida ya Sauya’ 

- Wakar ‘Jiki Magayi' 


281 


- Wakar ‘Aure’ 

- Wakar Yan Nijeriya mu Zauna Lafiya’ 
- Wakar ‘Masoyi zo ka Kula da ni’ 

- da sauransu 


Kungiyar Rabi Mustafa ta Waka 
Rabi tana tafiya a harkar waka cikin Kungiya ne wadda 
ta kunshi yara masu taimaka mata a sha'anin waka, daga 
cikinsu akwai maza kuma akwai mata. Wasu yaranta 'yanbude 
file ne idan za ta yi waka, wasu kuwa ‘yan amshin waka ne. 
Sunayen wasu hadiman Rabi su ne: 
Usaini Kaita 
Yusuf Sabana 
Adam 
Abdul 
Iyami 
Hafsa 


Kayan Kidan Rabi 

Rabi Mustafa Isa takan yi amfani da kayan kida na 
sitidiyo ne. 

Haka kuma a wasu wakokin nata, Rabi takan sa 
makadanta na kalangu su dinga kada mata kalangu ita kuma ta 
dinga rera waka. 


Yawace-Yawacen Rabi na Waka 

A dalilin waka Rabi ta ziyarci kasashen Nijeriya da 
kuma wasu manyan kasashe na duniya. Wasu wurare da Rabi 
ta sa kafarta sun hada da: 

Chadi da Nijar da Maiduguri da Yobe da Aubja da 
Potiskum da Port-Harcourt da Illorin da Ibadan da Kaduna da 
Katsina da Lagos da sauransu. 


Rasuwar Rabi Mustafa 


282 


Allah ya yi wa Hajiya Rabi Mustafa rasuwa ranar 26 ga 
watan Yuni, 2014. Allah ya jikan ta, ya kuma gafarta mata. 


LA 


Rabi Musatafa Isa 


14.10 MISBAHU MUHAMMAD AHMAD (1974-) 
Sunan Mawaki 
Sunan wannan mawaki shi ne Mishabu Muhammad 
Ahmad wanda aka fi kira da Mishabu M. Ahmad. 


Nasabar Misbahu 

Misbahu shi ne dan Malam Muhammadu dan Malam 
Amadu. Mahaifiyarsa kuwa ita ce Malama Rabi'atu kuma 
‘yaruwa ce ga maigidanta Malam Muhamamdu, an yi musu 
auren zumunci ne. 


Shekarar Haihuwar Misbahu 

An haifi Misbahu a ranar 14 ga Nuwamba, shekarar 1974 
a Unugwar Gwammaja cikin birnin Kano a Karamar Hukumar 
Dala. 


283 


Kuruciya da Tasowar Misbahu 

Misbahu ya sami kyakkyawar kulawa a wurin 
mahaifansa. Mahaifin Misbahu mai rufin asiri ne daidai 
gwargwado kuma ya nuna wa Misbahu soyayya tare da kulawa 
da duk wani abu da ya shafi rayuwarsa. 

Misbahu mutum ne mai kwazo, mai kishin kansa da 
kokari a kan duk abin da ya sanya a gaba, ga shi ba ruwansa da 
abin da bai shafe shi ba, sannan har ila yau ba mutum ne mai 
magana barkatai ba. 

Mahaifin Misbahu Malami ne mai takawa kuma Malami 
na Alkur'ani. Bisa wannan dabia ce Misbahu ya sami 
kyakkyawar tarbiyya ta ruhi na addinin Musulunci kamar 
tawalľu da girmama na gaba da jin tausayi da taimakon 
zumunci. Wannan ne ya sa a wata waka tasa, Misbahu yake 
cewa: 

Jagora :E, karya yau ta kare, na ce daina kuka baba, 
: Shi mugun aiki, karshe nasa ba zai kyau ba, 
: Sai in yau kai ne, wata rana ba kai ne ba, 
: Baba ya tuna Allah ya tuba ba zai sake ba, 
: A cikin ‘yan yara ya koma makaranta baba, 
: Ilimi jari ne, nema ba yaro ba babba, 
: Ga shi yau baba ya gyara halinsa ku yo duba. 
(Misbahu, Wakar Jigida) 


Neman Ilimin Addinin Musulunci 

Misbahu M. Ahmad ya soma karatun allo ne a wurin 
mahaifinsa Malam Muhammadu har ya yi saukar Alkur'ani mai 
girma, daga nan ya fara hadda, kuma ya sami hazzi babba a 
bangaren haddar Alkur'ani, mai tsarki. 

A tsakanin shekarar 1990-1992 Misbahu ya halarci wata 
makaranta a garin Bauchi, mai suna Tahfizul Kur'an inda a nan 
ne ya kammala haddar Alkur'ani. A wannan makaranta, 
Misbahu ya yi karatu tare da 'ya'yan babban shaihin nan na 
garin Bauchi Sheikh Dahiru Usman Bauchi. 


284 


Ilimin Boko na Misbahu 

Misbahu bai shiga makarantar boko da wuri ba sai bayan 
da ya yi nisa a karatun Alkur'ani, sannan aka sa shi a 
Makarantar Firamare da ke Unguwar Gwammaja, mai suna 
Masaka Special Primary School, Gwammaja, Kano a shekarar 
1984. 

Hazakar Misbahu ta janyo hankalin Malamin ajinsu inda 
ya shaida wa Shugaban Makarantar mai suna Malam Mukhtari 
Makama irin kokarin Misbahu. Nan take ya yi masa jarrabawa 
aka mayar da shi aji hudu, da ma daga aji uku ya fara Firamare 
yana kuma aji na biyar ya zauna jarrabawar fita. Ya gama 
wannan makaranta a shekarar 1986. 

Daga nan Misbahu ya shiga Makarantar Sakandire ta 
Gwammaja, Kano daga shekarar 1986-1990. 

A shekarar 1992, Misbahu ya ci gaba da karatu na boko a 
Makarantar Koyon Aikin Sharia da Addinin Musulunci ta 
Malam Aminu Kano?? inda ya same shaidar Diploma ta kasa a 
bangaren Harshe53. 

Kuma shekarar 2007 zuwa 2008 Misbahu ya je kasar 
Malesia ya yi kwas na wata shida a fannin harkar finafinai da 
sadarwa?? a wata Jamia da ake kira Limkokwinge Unibersity, 
Malesia. 


Halayen Misbahu 

Misbahu M. Ahmad, mutum ne mai kwarjini, mai kamala, 
ga shi da kamun kai, ba ya shiga abin da babu ruwansa. Shi ya 
sa wasu suke ganin sa kammalallen mutum ne, mai nauyi, 
masanin darajar mutane. 

Misbahu gwani ne wajen girmama bakonsa, yana 
mutunta duk wanda ya ziyarce shi, ga nutsuwa wajen gabatar 
da alamuransa. Sannan har ila yau ba ya son raini, ga shi kuma 
duk da wannan daukaka da Allah ya ba shi bai dauki kansa 


62? Wato Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies, Kano. 
63 Wato National Diploma in Language. 
6? Wato Media and Communication. 


285 


komai ba. Wannan ce ta kara sa duk abonkan aikinsa suke ta 
girmama shi. 


Sana'o'in Misbahu M. Amadu 
Misbahu M. Ahmad yana da sana 0'i da yake yi wadanda 
suka hada da: 
- Sayar da bangarorin motoci?; 
- Safarar motoci daga Coutonu zuwa Nijeriya, yana sayarwa; 
- Sayar da CD-CD na wakokinsa ta hanyar dillaci ga masu 
sayarwa daidaya. 


Matsayin Waka a Wajen Misbahu 

Misbahu bai gaji waka ba. Ya shiga harkar kida da waka 
ne ta hanyar haye, musamman hazakar da ilhamar da Allah ya 
ba shi na shirya furuci ya zama magana ta waka. 


Yanayin Fara Wakokinsa 

Misbahu mutum ne wanda wakokin Dr. Mamman Shata 
suka yi matukar tasiri a kansa, yana da yawan sauraronsu. 
Haka kuma wata rana Alhaji Aminu Muhammad Sabo Daraktan 
Kamfanin Finafinai na Sarauniya9?, ya nemi Misbahu?” a 
shekarar 1998, ya gyara masa wata waka da aka rubuta. Bayan 
da ya gama gyara wakar sai abin ya kayatar da Darakta Aminu. 
Daga nan ne kuma Aminu ya nemi ya rera wakar, amma sai 
Misbahu bai amince ba saboda a lokacin yana dari-dari da 
harkar. Ta haka ne ya shiga taimaka saita wa marubuta 
wakoki. 

Misbahu M. Ahmad ya sami dama, ya rubuta wakarsa ta 
farko mai suna “Ban da Kowa'. Ita kuma wakar da ya fara 
rerawa da kida ita ce wakar 'Sangaya' wadda ta fito a fim na 
Sangaya'. 


6; Wato Spare Part. 

66 Wato Sarauniya Films Prroduction, Kano. 

67 A lokacin kuma Misbahu yana zaune a tare da Muddassiru Kasim a daura 
da Kamfanin na Sarauniya Films Production. 


286 


Misbahu M. Ahmad, ya fara wakar baka ne ta wadannan 
matakai: 
- Tasiri da danin rauji na wakokin Dr. Mamman Shata; 
- Gyara waka idan an rubuta; 
- Koyo ta danin hanyoyin rerawa da rauji na wasu makada; 
- Rubuta waka; 
- Rare waka a kan dokar wakar baka, bisa kuma rauji na zabin 
Misbahu. 


Wakar Mishabu ta Farko 

Wakar da Misbahu M. Ahmad ya fara shiryawa kuma ya 
rera ita ce wakar “Sangaya ta fim na ‘sangaya’. Daga nan ya ci 
gaba da shiryawa tare da aiwatar da wakoki iri-iri. Albam na 
farko da ya fara fitarwa shi ne Albam na 'Gami-Gami So’. 


Ire-Iren Wakokin Misbahu 
Misbahu M. Amadu mawaki ne wanda yake yin: 
- Wakokin Soyayya, musamman a finafinai; 
- Wakokin Fadakarwa; 
- Wakokin Talla; 
- Wakokin Siyasa; 
- Wakokin yabo; 
- Wakokin Bege 
- da sauransu 


Kungiyar Waka ta Misbahu M. Ahmad 

A kungiyar kida da waka ta Misbahu akwai 'yan amshi 
wadanda suke maimaita rera gindin waka da tarbe da 
sauransu bisa raujin waka da Misbahu ya zaba. Akwai kuma 
masu yi masa kida wadanda yakan samu a sitidiyo su dinga 
dora masa kida gwargwadon yanayin murya ta Misbahu. Haka 
kuma yakan rera wasu wakokin ne tare da Fasihiya Maryam A. 
Baba inda suke yin hadaka da musharakar rerawa da rauji. 
Sannan kuma Misbahu M. Ahmad yana da masu taimaka masa 


287 


sayar da CD-CD ko albam-albam wato masu sayar da mazubin 
waka. 


Wasu Wakokin Misbahu M. Ahmad 

- Wakar 'Mu gode Ilahuna' 

- Wakar 'Dawayya' 

- Wakar 'Jarumin Maza’ 

- Wakar 'Lugu-Lugu ta Nuna’ 

- Wakar “Dan'almajir' 

- Wakar 'Sanafahana' 

- Wakar ‘Triumph’ 

- Wakar ‘P.D.P? 

Wasu Hanyoyin Sadar da Wakokin Misbahu 

Misbahu M. Ahmad yakan sadar da wakokinsa ne ta 

wadannan hanyoyi: 

- Hanyar tallace-tallacen albam-albam ko CD-CD daga wannan 
gari zuwa wancan; 

- Ta hanyar kafafen yada labarai kamar radiyo da talabijin da 
wayoyin hannu ko na tafi-da-gidanka; 

- Ta hanyar finafinai da wasannin kwaikwayo; 

- A wuraren bukukuwa da taruka na ilimi da na gwaje-gwajen 
abubuwan amfanin alumma; 

- da sauransu. 


Matan Aure da “Ya'yan Misbahu 
Mishabu M. Ahmad yana da matan aure biyu. Sannan 
Allah ya ba shi 'ya'ya da suka hada da maza da mata. 


Lambobin Girmamawa na Misbahu 

Shahara da daukakar Misbahu M. Ahmad da kuma 
gwanancewa a wajen tsara waka mai ma'ana da kyakkyawar 
ma'amala nasa sun jawo masa samun lambobin girmamawa da 
yawa, kama daga gwamnatotci zuwa jamioi da sauran 


288 


kungiyoyi masu zaman kansu. Ga jerin wasu lambobin 
Misbahu kamar haka: 

- Lambar girmamawa ta Makon Hausa, Jami'ar Bayero, Kano 
- National Film Institute Award (2003), Jos 

- Makon Hausa Award (2004), A.B.U. Zaria 

- Kano State Cencorship Board Award (2005) 

- K.S.M.C Award (2005), Kaduna 

- NELSU Award (2009) 

- Radio Nigeria Kaduna Award (2011) 

- MOPPAN Award (2011) 

- da sauransu 


VIWA 
É i i N ba 4 4 
Misbahu Muhammad Ahmad 


14.11 SHEHU SANI DANMARAYA WUDIL (199 1-) 
Sunan Yanka 

Sunan yanka na wannan makadi shi ne Shehu dan 
Muhammadu Sani. 


Haihuwar Shehu da Kuruciyarsa 


289 


An haifi Shehu Sani Danmaraya ranar 11 ga Satumba, 
shekarar 1991. An haife shi a cikin garin Wudil, Tsohuwar 
Kasuwa, Karamar Hukumar Wudil, Jihar Kano. Mahaifinsa 
Alhaji Muhammadu Sani Danmaraya, dan siyasa ne, kuma dan 
kasuwa. Mahaifiyarsa ita ce Hajiya Khadija. Dukkaninsu suna 
zaune a garin Wudil. 

Shehu ya yi kuruciyarsa ne a cikin garin Wudil. Kuma ya 
yi yawancin abubuwan da yara suke yi na lokacin kuruciya. 
Daga cikin abubuwan yarinta da ya yi tare da 'yan'uwansa yara 
akwai langa da kwallon kafa da kuma wasan kurme?8. 


Neman Ilimin Shehu 

Bisa aladar Hausawa kafin yaro ya fara karatun boko, 
yakan fara da karatun addini ne. Saboda haka Shehu ya fara 
makarantar allo ne a wurin marigayi Malam Iliya Lungun 
Malamai Wudil, a nan ne ya yi saukar Alkur ani. 

Shehu ya fara karatun boko a Wudil Special Primary 
Schol daga 1998-2003. Daga nan sai Kulliyatul Tahafizul 
Kur'an, Kibiya daga 2003-2006, sannan Shehu ya koma 
Gobernment Commercial Sccondary School, Wudil daga 2006- 
2009, ya hada karatun sakandare. Ya kuma halarci Karatun 
NCE a Sa'adatu Rimi College of Education Kano wadda ya fara 
daga 2011 zuwa 2014. 


Ayyukan Shehu na Tattalin kai 

Daga cikin abubuwan da Shehu ya yi na tattalin rayuwa 
akwai sana’ar dinkin hannu inda ya fi rajaa a kan dinkin 
hannu na babbar riga kuma har yanzu kuwa yana wannan 
harka ta dinkawa da sayar da riguna. Haka kuma ya sami aikin 
koyarwa a Makarantar Imamu Kasim Islamiyya, Wudil. 


Tafiye-Tafiyen Shehu Danmaraya 


68 Wato wasan iyo a ruwa. 


290 


Shehu Sani ya ziyarci garuruwa da kasashe daban-daban 
a sanadiyyar waka. Wasu daga cikin garuruwan da Shehu ya 
ziyarta sun hada da Asaba, Jihar Delta da Abuja da Zariya da 
Kaduna da Funtuwa da Katsina da Gwambe da Azare da Ondo 
da kuma Okene da sauransu. 

Har wa yau Shehu Sani ya ziyarci kasashe irin su 
Saudiyya domin gudanar da ayyukan ibada na Hajji sai 
Jamhuriyar Nijar domin gabatar da majalisi na waka. 


Matsayin Waka a Wajen Shehu Sani 

Waka a wajen Shehu ba gado ba ce, ya same ta ne daga 
sama ta hanyar haye, amma mahaifinsa ya ba shi dama ya yi 
kida da waka, bai hana shi ba, kuma yana taimaka masa. Haka 
ma mahaifiyarsa tana taimaka masa, har ma takan gayyaci 
mawakan bege su zo gidanta su yi majalisi. Sannan takan 
gabatar da maulidi a kofar gidanta duk shekara. Wannan ne ma 
ya sanya ake kiran gidanta da gidan Wazifa ko Maulidi. 


Yadda Shehu ya Fara Waka 

Shehu Sani Danmaraya ya tashi tun a lokacin kuruciyarsa 
yake sha'awar waka. Kuma ya fara yi wa yayansa shakiki, 
Yahaya Sani Danmaraya amshi na waka. 

Daga nan sannu a hankali, ya fara wakoki na kansa, yana 
kai wa yayan nasa yana yi masa gyare-gyare, amma ba a sami 
shekarar da ya fara irin wadannan wakoki ba. 

Haka kuma Malamainsa mai suna Malam Nura Shehu 
Wudil ya kara masa kaimi da haske ta hanyar yadda zai shirya 
waka. Bisa al'ada idan an je majalisi ana kiran manyan sha'irai 
su zo su yi kasida shi kuma yana yaro a wannan lokacin, bai isa 
ya shiga majalisi ba, idan an kira yayansa sai Shehu ya tsaya a 
kusa da shi. kamar yadda aka saba, idan yayansa ya gama 
kasida, sauran sha'irai sukan zo su yi masa ta'aliki. 

To, shi ma Shehu sai ya mika hannu a ba shi makirfo ya yi, 
da ya karba sai ya rera waka wadda zai ba kowa mamaki a 


291 


wurin. Ke nan, Shehu ya yi biyayya ne, ya yi koyo har Allah ya 
sa ya iya waka. 


Wakar Shehu ta Farko 

Wakar da Shehu Sani Danmarya ya fara rerawa da kida 
ita ce mai gindi: 

G/Waka : Shehu zai yabi Manzon Allah. 


Ire-Iren Wakokin Shehu Danmarya 

Shehu Sani Danmarya yana yin wakoki ne na bege da 
wakokin fadakarwa da kuma na siyasa, amma daga baya sai ya 
ajiye duk wasu nau'o'in wakoki ya mai da hankali a kan 
wakokin bege zalla, wadanda a yau su yake yi kawai wadanda 
kuma suka kunshi na begen Annabin Rahama da Alayensa da 
Sahabbansa. 

Amma duk da haka, karara za a tabbatar da Shehu Sani 
Danmaraya Wudil ya yi wakoki da suka hada da: 
- Wakokin Bege 
- Wakokin Siyasa 
- Wakokin Yabo 
- Wakokin Fadakarwa 


Wasu Ginduna?? na Wakokin Shehu Danmaraya 

Gindunan wasu wakokin bege na Shehu Danmarya Wudil 
sun hada da: 

G/Waka : Shehu zai yabi Manzon Allah. 


G/Waka : Al-Mukhtari gwarzo Rasulu, 
: Kai ka fi kowa hali nagari. 


G/Waka : Na makalkale a yabon Manzo. 


99 Gindin waka shi ne farkon waka ko tushenta sannan gindin waka shi ne 
yake rarrabe tsakanin da da dan waka, gada ne tsakanin diya a waka. Ana 
maimaita rera shi bayan gama furta kowane dan waka (Gusau, 2008-189). 


292 


G/Waka : Labbaiki ya Ma'asumiya, 
: Sharifiya, Nazifa “yar Manzo, 


G/Waka : Jinin Annabi Sayyada Zahra'u, 
: Allah ya yi miki alfarma. 


G/Waka : Sayyadi Abubakar Sadik baban Masoya. 


Gindunan wasu wakokin Fadakarwa da na siyasa na 
Shehu Danmarya: 
G/Waka : “Yan Hisba suna aiki. 


G/Waka : A taimaka a gyara Masallaci yana yoyo. 


G/Waka : Allah sa ka gama lafiya, 
: Hon. Kawu Mazan Fama. 


Kayan Kidan Shehu Danmaraya 
Shehu Sani Danmaraya yana amfani da kayan kida 
wadanda makadan sitidiyo suke sarrafa wa a daki na sitidiyo. 
Ban da buga waka a sitidiyo, Shehu Sani Danmaraya sai 
da ya fara rera wakokinsa ta amfani da abin kida na bandiri. A 
kungiya ta Shehu ta kidan bandiri, yana da masu kada bandiri 
da yin amshin waka kamar haka: 
- Najib, kaninsa ne 
- Mustafa, kaninsa ne 
- Shehu, abokinsa ne 
- Mudassir, yaronsa ne 
- Ali, yaronsa ne 


Sannan kuma yana da masu yi masa hidima ta yin waka 
da suka hada da: 
- Habu 
- Soja Ganda 


293 


- Shafi'u 
- Sayyadi Inajira. 


A rera waka ta hanyar kidan sitidiyo kuma Fatima Bello 
ce take yi masa amshin waka. 


Iyalin Alhaji Shehu Sani 
Shehu Sani Danmaraya ya yi aure, yana zaune tare da 
iyalinsa a zama na mutunci da wala. 


Shehu Sani Danmaraya Wudil 
14.12 SADIK ZAZZABI (1983-) 
Sunan Makadi da Lakabinsa 
Sadik lakabi ne wanda Hausawa suke yi wa mutum 


wanda aka rada wa suna Abubakar”?!. Domin haka, sunan 
wannan makadi na yanka shi ne Abubakar, kuma ana yi masa 
lakabi da Sadik saboda sunan da ya ci na Abubakar. 


70 A tsari na addinin Musulunci an nemi Musulmi ya yi wa 'ya'yansa sunaye 
masu kyau, masu daraja, masu kuma albarka. Daga cikin sunaye masu 
daraja akwai na Manzanni da na Annabawa da na sahabbansu da na 
shaihunai da na malamai da sauransu. Ta haka ne Hausawa suke sa wa 
'yan'yansu ire-iren wadannan sunaye na salihan mutane, masu albarka. 
Idan aka saka wa yaro sunan Abubakar a wajen Hausawa suna neman 
tabarruki ne na sunan Sahabi Abubakar, Allah ya yarda da shi. Kuma shi 
Sahabi Abubakar ne ake yi wa lakabi da Siddiku wato mai gaskiya saboda 
yin gaskiyarsa a kowane alamari. Wannan ne kuma ya sa wanda aka ba 
suna Abubakar sai kuma ya yi saa a dinga kiran sa Sadik, ko Siddi ko 
Siddiku. 


294 


A yayin da Sadik ya shiga harkar waka, a shekara ta 
2004 ya shirya wa fim na zazzabi waka da kidan fiyano”1. 
Jagora : Zazzabi ciwo mai zafi, 
: Ciwon so, ciwon kauna, 
: Zazzabþi ya sauka jikina. 
To, tun daga wannan lokaci ne sai Sadik ya kuma samun 
lakabi na Zazzabi, musamamn wakar ta yi ma'ana, ta shahara a 
wakokin finafinan Hausa, sai aka dinga danganta Sadik da ita 
wakar har ya zama Sadik Zazzabi. 


Iyayen Sadik Zazzafi 
Mahaifin Sadik shi ne Alhaji Usman dan Malam Inuwa 


Tarewa wanda ake kira Alhaji Usman Salen Tarewa a Karamar 
Hukumar Bebeji ta Jihar Kano. Harkar kasuwanci ta kawo 
Alhaji Usman cikin Kano kuma ya fara zama a Unguwar Ayagi, 
zuwa wani lokaci kuma ya sami mazauni a Unguwar Aisami, a 
Karamar Hukumar Dala, Jihar Kano. 

Ita kuma mahaifiyar Sadik Zazzabi ita ce Hajiya Lami 
wadda ake yi wa lakabi da Asabe ‘yar Malam Musa 
Basakkwace. 

Bishiyar nasabar mahaifan Sadik Zazzabi 


Malam Inuwa 


Alhaji Shu'aibu Hajiya 
Fatima 


Malam Musa 
Basakkwace 


Alhaji Usman =Hajiya Lami (Asabe) 


7 Ali Baba ya yi wannan kida na fiyano. 
295 


Abubakar 
Sadik Zazzabi 


Shekarar Haihuwar Sadik 

Haihuwar Abubakar Sadik Zazzabi ta dace da shekarar 
1983 a lokacin da mahaifinsa Alhaji Usman yake zaune a 
Unguwar Ayagi. 

Sadik Zazzabi mutum ne mai zuciyar neman na kansa, 
mai juriya, mai dagiya a al'amuran da ya sa a gaba zai aiwatar. 
Mutum ne kuma wanda yake zaune da kowa lafiya, masanin ya 
kamata, wanda ya iya hulda da jama'a cikin fahimta da sanin 
makamar hidimomin rayuwa. 


Ilimin Sadik Zazzabi 

Abubakar Sadik ya fara karatun allo na tilawar 
Alkur'ani, mai tsarki, a Makarantar Sahatul Tahfizul Alkur' an. 
Ayagi. Ya fadada karatun ilimin addinin Musulunci a 
Madrasatul Kanzul Mudalsah, Aisami, Kano da kuma wasu 
Makarantun Dare na Islamiyya. 

Sadik ya sami saukar Alkur'ani, mai girma, a wajen 
malam Sharu Bala Aisami. 

Ta fuskar karatun boko, Sadik Zazzabi ya yi karatun 
Firamare a Special Primary School, Aisami, Kano daga 1990 
zuwa 1995. Ya yi Karamar Sakandare a Adamu Namasaji 
Islamic Junior Secondary School, Kano a tsakanin 1995 zuwa 
1998. Ya fara babbar Sakandare a Aminu Kano Commercial 
College, Kano, sannan ya kammala shi a Makarantar 
Sakandaren Gwamnati ta Shekar Barde a shekarar 2002. 

Daga nan kuma Sadik Zazzabi ya yi karatun Diploma a 
Kwalejin Ilimi ta Tarayya, Kano daga 2010 zuwa 2012 a kan 
Ilimin Yanayin Kasa da Safiyo”7?. 


Sana'ar Sadik Zazzabi 
Daga cikin sana'o'in da Sadik Zazzabi ya yi akwai sayar 
da giginya da mangwaro da rake da gurji da sauransu. 


72 Wato Diploma in Enbironmental Studies and Surbey. 


296 


Haka kuma Sadik Zazzabi ya yi dinkin tela, daga nan ya 
kama sayar da dinkakkun kaya tare kuma da hadawa da 
kasuwancin duniya na sayo kayayyaki daga wasu kasashe 
kamar Italy da Ingila da Dubai da India da sauransu zuwa 
Nijeriya. Har yanzu Sadik yana gudanar da wadannan harkoki 
na saye da sayarwa. 


Kida da Waka a Wajen Sadik Zazzabi 
Sadik Zazzabi ya yi wa harkar kida da wakar haye ne, 
bai gaji kida gaba da baya ba. 


Fara Kida da Waka 

Tun a lokacin neman karatun Sadik Zazzabi na 
Islamiyya ya fara rubuta wakoki na bege da na yabon 
Shaihunai a Makarantun Dare, kuma ya dinga badawa ana 
karantawa a majalisai na karatun Maulidi kuma yakan rubuta 
wakoki na fadakarwa, musamman a kan ilimi da kwadaita da 
neman ilimi. 


Kidan Sitidiyo 

Sadik Zazzabi ya koyi kidan sitidiyo ne a hannun Ali 
Baba Yakasai kuma a wajensa ya koyi yadda ake shirya waka a 
sa mata rauji, sannan a rera ta. Ashe ke nan, Sadik Zazzabi ya 
koyi yadda ake yin kida da shirya waka. 

A yau, Alhaji Sadik Zazzabi yana da sitidiyo na kansa 
wanda ya sa wa suna Alkarya Multimedia Kano da ke a No. 2. 
New Court Road, Kano. An zuba wa wannan siditiyo 
kayayyakin sauti da suka hada da fiyano da miksa da kwamfuta 
da jita da amsa-kuwa da sauransu. A wani bi Sadik Zazzabi 
yana hadawa da kidan kalangu a wajen samar da amon kida na 
wasu wakokinsa. 


Ire-Iren Wakokin Sadik Zazzabi 
Daga cikin ire-iren wakokin da Sadik Zazzabi yake 
rerawa akwai: 


297 


- Wakokin Siyasa 

- Wakokin fadakarwa 

- Wakokin yabo 

- Wakokin Soyayya 

- Wakokin tallace-tallace 
- da sauransu 


Wasu daga cikin albam-albam na Sadik Zazzabi sun 
hada da wadannan: 
a) Abuja ta yi tsaf 
b) Hanyar tsira 
c) Kawa-zucci 
d) Uba maza 
e) Garkuwar mata 
f) Kayi mun gani 
g) Yobe ta yi tsaf 
h) Mai farin hali 
i) Mai halin kwarai 
j) Kai kadai gayya 


Adireshin Sadik Zazzabi 

Alhaji Abubakar Usman, Sadik Zazzabi, yana zaune a 
Gandun Albasa bayan gidan Alhaji Bashir Othman Tofa. 
Ofishinsa kuma shi ne Alkarya Multimedia, No. 2. New Court 
Road, Kano. 


298 


Abubakar Sadik Zazzabi 


14.13 BELLO IBRAHIM BILLY-O (1973-) 
Sunan Yanka da Lakabi 

Sunan wannan mawaki shi ne Muhammadu Bello, 
sunan mahaifinsa Ibrahim, kakansa kuma shi ne Adam, sunan 
mahaifiyarsa Khadija. Ana yi wa Bello Ibrahim lakabi da Billy-o 


Nasabar Bello Ibrahim 
Bello Ibrahim Billy-o shi ne dan Ibrahim dan Adam. Ta 
bangaren uwa kuma shi ne dan Khadija “yar Adamu. 


Shekarar Haihuwa 

An haifi Bello Ibrahim Billy-o ranar Litinin wadda ta yi 
daidai da 27/08/1973 a garin Maiduguri, Jihar Borno. A 
shekarar da aka haifi Billy-o aka yi canjin kudin Nijeriya zuwa 
Naira da Kobo. 

Kuma an haifi wannan mutum Bello Ibrahim Billy-o a 
cikin koshin lafiya da arzuka. 


299 


Kuruciyar Billy-o 

Bello Ibrahim Billy-o ya tashi a garin Maiduguri a inda 
iyayensa suke zaune Unguwar Hausari, Karamar Hukumar 
Maiduguri. A Maiduguri Bello ya fara rayuwarsa tun daga 
matakin yarinta har zuwa matakin balaga. 

Daga Maiduguri Iyayen Bello suka taso da iyalinsu zuwa 
garin Kano a 1995. 


Karatun Allo na Bello Ibrahim 

Bello Ibrahim ya fara karatun Alkur'ani tun yana dan 
shekara uku (3) a wurin mahaifinsa wato daga 1976. Daga nan 
ya ci gaba da karatun allo har zuwa lokacin da ya kai matsayin 
shiga makarantar Boko a 1979. 


Ilimin Billy-o na Boko 

Bello Ibrahim Billy-o ya fara karatun Firamare a 1979 a 
Makarantar St. Patrick Hausari, Maiduguri zuwa 1986. 

Bello Ibrahim Billy-o ya zarce zuwa Makarantar 
Sakandare ta S&T Shahuri North har zuwa 1992. 

Bello Ibrahim ya halarci Kwalejin Koyar da llimin 
Shari'a ya karanci Diplomar Fannin Sharia daga 1993 zuwa 
1995, amma bai sami damar kammalawa ba. 

A shekarar 2009 ya ci gaba da karatu a Makarantar 
Fannin Turanci ta Jammaje English Club a Kano a inda ya 
karanci Fannin Turanci. Bello ya sami shedar kammala 
wannan karatu nasa a shekarar 2011. 

Har zuwa yanzu yana ci gaba da neman ilimin addini a 
duk lokacin da ya sami sarari. 


Tarbiyyar Billy-o 

Bello Ibrahim Billy-o ya sami tarbiyyar addinin 
Musulunci da mahaifinsa Malam Ibrahim ya dora shi a kai, 
musamman mahaifin nasa ya shahara a fannin ilimin Alkur'ani 
da na littattafai a fannonin da suka shafi addinin Musulunci 
kuma mai wa'azi ne ga al'ummar Musulmi. 


300 


Sana'a da Hanyoyin tattalin kai na Billy-o 

Daga cikin sana'o'in da Bello Ibrahim Billy-o ya yi akwai 
sana'ar wanzanci na zamani wato Barbing Salon daga nan 
kuma ya shiga sana'ar Jawando wato safarar kayan farfaru da 
suka hada da Azurfa da Sarka da Awarwaro da Dankunne da 
Zobba da sauransu. 


Kida da Waka Wajen Billy-o 

Bello Ibrahim ya shiga harkar kida da waka daga bisani 
ne ta hanyar haye. Bello Ibrahim a gaba da baya bai gaji kida da 
waka ba, da rana tsaka ya fara wakar baka. 


Fara Wakar Bello Ibrahim 

Bello Ibrahim, mutum ne mai son wake-wake tun a 
mataki na kuruciyarsa, yakan kwaikwayi wakoki na wasu 
fitattun mawaka a matsayin dani na rauji a wakokin wasu 
mawaka tun ma ba waka ta Turawa ba. 

Wakar da Bello Ibrahim Billy-o ya fara da raujinta ita ce 
wakar ‘Free Mandela’ ta Majeek Fashek daga Jihar Kwara. Ta 
raujin wakar ne ya rera wata wakar da ya yi ta begen Annabi, 
sallallahu alaihi wa sallama. Gindin wakar shi ne: 

G/Waka: He he he he. 


Ire-Iren Wakokin Billy-o 
Bello Ibrahim Billy-o yana rera wakoki: 
- Na Hip-Hop bisa raujin Cullberk 
- Na suwa-hili bisa rauji na raps 
- Na raujin wakokin makadan Hausa 


Kungiyar Billy-o ta Kida 
Bello Ibrahim Billy-o yana da jama'ar da suke a cikin 
kungiyarsa da suka hada da: 
- Sunusi Ibrahim (R. Black) 
- Saifullahi Ibrahim 
- Mubarak Nuhu 


301 


Kayan Kidan Billy-o 

Bello Ibrahim Billy-o yana amfani da wadannan kayan 
kida: 
- Mini Key Board, Piano (Fiyano) 
- Gurmi 
- Kalangu 

Amma daga bisani ya fi shiga dakin sitidiyo a buga masa 
waka. 


Wasu Gindunan Wakokin Billy-o 
Kadan daga cikin gindunan wakokin Bello Ibrahim 
Billy-o sun hada da: 


G/Waka: Lafiya kalau Billy-o. 
(Wakar Tubani) 


G/Waka: Masoyina kar fa ka bar ni. 
(Wakar Sizin) 


G/Waka: Yaushe za ki dawo, 
: Umaima yaushe za ki dawo, 
: Da safe ko da rana. 
(Wakar Gobe za ki dawo) 
Da sauransu da tawan gaske 
Wasu daga cikin album na Bello Ibrahim Billy-o su ne: 


Iyalin Bello Ibrahim Billy-o 
Iyalin Bello Ibrahim Billy-o ita ce Amina. Haka kuma 
Bello Ibrahim Billy-o yana da 'ya'ya guda uku, su ne: 
- Islam 
- Ummu-Hani (Hani) 
- Khadija 


Adireshin Billy-o 
Bello Ibrahim Billy-o yana zaune ne a gidansa da yake a 
Unguwar Ja'in, Sharada, Kano. Ya sami lambobin girmamawa 


302 


kamar Lake Chad Trophy da Unimaid Trophy (Rub House) da 
GRA Club Maiduguri Trophy da British Council Trophy da 
sauransu. 


Bello Ibrahim Billy-o 


Bello Ibrahim Billy-o a sitidiyo 


303 


KAMMALAWA 

A wannan littafi an kawo tarihin rayuwar wasu 
makadan baka na Hausa saba'in da uku (73) wadanda suka 
hada da makadan kidan kalangu da masu kidan kotso da 
makadan garaya da makadan kukuma da makadan gangi wato 
makadan kidan caji da makadan take da na gurmi da na jauje 
da na ganga da makadan taushi da makadan kuntigi da masu 
kidan amada da makadan bandiri da makadan kidan sitidiyo 
da kuma wasu mabusa. 

An bibiyi tarihin rayuwar wadannan makada da 
mabusa aka babbayyana asalinsu da garuruwansu da yanayin 
haihuwarsu da nauyin ilimin kowane daga cikinsu da yanayin 
sana'o'insu. Daga nan kuma aka waiwayi yanayin shigar 
kowanne daga cikinsu a cikin harkar kida da waka inda aka 
nuna wasu sun gaji kidan da waka ne, wasu kuma sun yi haye 
ne, wasu suna yin kida da waka a kungiya ne wasu kuma suna 
yi ne a bisa tsari na kadaita. Haka kuma an bayyana ire-iren 
wakokin da kowane makadi ko makadiya yake rerawa da 
kuma kayan kidan da kowanne yake amfani da su. 

Kamar yadda aka nuna a gabatarwa, wannan littafi shi 
ne littafi na biyu da aka rubuta a kan tarihin rayuwar wasu 
makadan baka na Hausa. Ana ganin gudummawar wannan aiki 
ta hada da idan aka fahimci tarihin makadi za a kara samun 
haske wajen gane wakokin da yake kukkullawa, yana rerawa. 
Haka kuma ta haka ne za a dada gane zurfin dabarun makadi a 
zubin wakokinsa da kuma yadda yake zabin harshe da salo a 
rukunin wakokinsa. 

Muna rokon Allah ya sanya wannan littafi ya zama mai 
amfani da fa'idantarwa ga daliban ilimin Hausa a zangunan 
karatunsu mabambanta da kuma masu nazari da masu 
sha'awar ayyukan adabin baka na wakokin baka. 

Allah ya sa mu dace da daidai, ya kuma ba mu ladan yin 
daidai, muna kuma rokon Allah ya yafe mana abin da mu ka yi 
na kuskure a wannan aiki da dukkan ayyukan da muka yi. 


304 


Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau da wasu Dalibansa a laccar 
da ya gabatar ta wakar Baka Bahaushiya a 2014 


Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau da 
Dr. Aliyu Idris Funtua da wasu 'yankama 


305 


Dr. Bashir Sallau Safana da Farfesa S.M. Gusau da Farfesa A.M. 


Bunza da Malam Ado Ahmad Gidan Dabino MON 
da Dr. Ibrahim S.S. 


Ta Da vi ih 


Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau da wasu masu adabin Hausa 


306 


307 


MANAZARTA 

Abba, M. 8 Zulyyadaini, B. (2000). Nazari kan wakar baka ta 
Hausa. Zaria, Nigeria: Gaskiya Corporation Limited. 

Abubakar, A.L. (2015). Alfiyyar Alan Waka (shahara sanadin 
sanina, shahara mabudin ilimi). Kano: taskar Ala Global 
Limited. 

Auta, A.L. (2008). Rubutattun wakokin Hausa na fadakarwa a 
karni na ashirin. Kundin digiri na uku. Kano: Sashen Koyar 
da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Buba, A. (2008). Tahirin rayuwa da nazarin wakokin 
Babangida Kakadawa. Kundin digiri na daya. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya Jami'ar Bayero. 

Bunza, A.M. (2006). Gadon fede alada. Lagos: Tiwal Publishers 
Nigerian Limited. 

Bunza, A.M. (2014). In ba ka san gari ba saurari daka: Muryar 
nazari cikin tafashen Gambo. Cairo, Egypt: Dar Alumma 
Alwakatil Madbu'at. 

Chiromawa, A.U.(B.S.). Dalilan kada bandiri a cikin Alkur'ani da 
Hadisi. Babu Sunan Madaba'a. 

CNHN (2006). Kamusun Hausa. Zaria: Amadu Bello Unibersity 
Press. 

Dangambo, A. (2007). Daurayar gadon fede waka. Zaria: 
Amana Publishers Limited. 

Dangambo, A. (2008). Rabe-raben adabin Hausa. (Sabon Tsari). 
Zaria: Amana Publisher Limited. 

Danmusa, M.A. (1990). Nazari a kan yadda mawakan baka ke 
aiwatar da wakokinsu. Kundin digiri na daya. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Furniss, G. (1996). Poetry, prose and popular culture in Hausa. 
Edinburgh: Edinburgh Unibersity Press Limited. 

Gidan Dabino, A.A. (2004). Dabarun rubuta waka. Mukala da 
aka gabatar a taron sanin makamar aiki wadda ANA ta 
shirya da hadin gwiwar hukumar dakunan karatu ta Jihar 
Kano. 

Gusau, S.M. (1983). Wakokin noma na baka: Yanaye-yanayensu 
da jigoginsu, musamman a Sakkwato. Kundin digiri na biyu. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


308 


Gusau, S.M. (1988). Wakokin makadan fada: Sigoginsu da 
yanaye-yanayensu. Kundin digiri na uku. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S.M. (1994). Fasahar baka. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S.M. (1996). Dabarar alkunya a wakokin makadan baka 
na Hausa. Zafar, K. (Ed), The West Africa Journal of 
Language Literature and Criticism 1(1). Kano: Jami'ar 
Bayero. 

Gusau, S.M. (2002). Salihu Jankidi Sarkin Taushi. Kaduna: 
Baraka Press and Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (2003). Jagoran nazarin wakar baka. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (20083). Wakokin baka a Kasar Hausa: Yanaye- 
yanayensu da sigoginsu. Kano:Benchmark Publishers 
Limited. 

Gusau,S.M. (2008). Dabarun nazarin adabin Hausa. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (2009). Diwanin wakokin baka: Zababbun 
matanoni na wakokin baka na Hausa. Kano: Century 
Research and Publishing Limited. 

Gusau, S.M. (1996). Makada da mawakan Hausa. Kaduna: 
Fisbas Midea Serbices. 

Gusau, S.M. (2011). Adabin Hausa a saukake. Kano: Century 
Research and Publishing Limited. 

Gusau, B.M. 8 Gusau, S.M. (2012). Gusau ta Malam Sambo. 
Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (2012). Makadan Hausa jiya da yau. Takarda da 
aka gabatar a taron makon Hausa na 39. Kano: Kungiyar 
Hausa, Jami'ar, Bayero. 

Gusau, S.M. (20132). Tatsuniya a rubuce. Kano: Century 
Research and Publishing Limited. 

Gusau, S.M. (2013). Wasanni don yara. Kano: Century 
Research and Publishing Limited. 

Gusau, S.M (20142). Wakar baka Bahaushiya: Professorial 
inaugural lecture on the Hausa oral songs, series No.14. Kano: 
Jami'ar Bayero. 


309 


Gusau, S.M. (2014b). Diwanin wakokin baka, juzu'i na biyu. 
Kano: Century Research and Publishing Limited. 

Hadejia, M.A. (2013).Tarihin Alhaji Haruna Uji da wakokinsa. 
Kano: Gidan Dabino Publishers. 

Hamid, M.F. (1992). Garba Supa: Rayuwarsa da wakokinsa. 
Kundin digiri na daya. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Hassan, S.A. (1991). Shehu Ajilo Danguzuri: Rayuwarsa da 
ayyukansa. Kundin digiri na daya. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Hussaini, J. (2006). History of 'Yar'aduwa ward in Katsina 
Town. Unpublished bachelors dissertation. Kano: 
Department of History, Bayero Unibersity. 

Katsina, H.B.T.K.A. (2003).Wakokin Alhaji Mamman Shata, 
diwani na daya. Katsina: Gobernment Printing Press. 

Kankara, A.I. (2013). Mahadi mai dogon zamani: Shata da 
kundin wakokinsa. Nigeria: Labson Production. 

Kofar Naisa, S.Z. (1980). Sarkin Taushis oral poems: 
Literature and prosodic analysis. Kundin digiri na daya. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Maidugu, H. (1999). Musa Danba'u Gidan Buwai: Rayuwarsa 
da ayyukansa. Kundin digiri na daya. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Mandawari, I.M. (2004). Tarihi da tasirin wakokin finafinan 
Hausa. Hausa Home Bideos: Technology, Economy and 
Society. 

Mukhtar, I. (2005). Bayanin rubutattun wakokin Hausa. Abuja: 
Countryside Publishers Limited. 

Sa'id, B. (2002). Rubutattun wakokin Hausa na karni na ashirin 
a jihohin Sakkwato da Kabi da Zamfara: Nazari a kan 
bunkasarsu da hikimomin da ke cikinsu. Kundin digiri na 
uku. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 

Sokoto, S.N.H.N.J.U.D (2013). Makadi a mahangar manazarta. 
Jerin takardu da aka gabatar a taron Rara wa juna sani kan 
tubar Muhammadu Gambo Mai Kalangu. Kano: Gidan Dabino 
Publishers. 


310 


Salihu, DM. (1982). Rabe-raben wakokin baka na Hausa da 
tasirinsu ga rayuwa a kasar Hausa. Kundin digiri na biyu. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami ar Bayero. 

Umar, M.B. (1985). Danmaraya Jos da wakokinsa. , Ibadan, 
Nigeria: Unibersity Press Limited. 

Umar, M.B. (1987). Dangantakar adabin baka da aľadun 
gargajiya. Kano:Trium Publishing Company. 

Usman, B. (2013). My literary journey. Abuja: Klamidas 
Communications Limited. 

Yahya, A.B. (1997). Jigon nazarin waka. Kaduna: Fisbas Media 
Serbices. 

Yahaya, I.Y. (1988). Hausa a rubuce: Tarihin rubuce-rubuce 
cikin Hausa. Zaria, Nigeria: The Northern Nigeria Publishing 
Companies. 

Yusuf, H.A. (1979). Hamza Caji da wakokinsa. Kano: Shonuga 

Commercial Press. 


311 


MUTANEN DA AKA YI HIRA DA SU 


Alhaji Ali Sarkin Kotson Kano. Unguwar Hausawa Kano. Ranar 
25-09-2007. 

Nasiru Garba Supa. Fagge Kano. Ranar 5-8-2012 

Adamu Abdullahi (Uba mai Kotso) Sarkin Kidan Kotson 
Tafidan Kano, Hakimin Kura, Kano. Ranar 22-07-2006. 

Malam Abubakar, Makwabcin Adamu Abdullahi (Uba mai 
Kotso). Ranar 22-07-2006. 

Malam Yusuf Madungurun, Sarkin Kwandon Sarkin 
Kano.Ranar 23-07-2006. 

Binta (Yaryaye) Matar Kakaki Amadu Katsina. Ranar 12-08- 
2006. 

Hassan Ahmad Kakaki, Barayan Majidadi. 12-08-2006. 

Kakaki Amadu Katsina, Sarkin Kakakin Sarkin Katsina. Ranar 
20-08-2006. 

Algaita Umaru. Ranar 18-08-2006. 

Sule Shatan Gwarzo. Ranar 11-0802006. 

Abdullahi, I.T. Gusau. Ranar 25-08 -2006. 

Yarima, A.T.Gusau. Ranar 25-08-2006. 

Hajiya Asma'u (Uwani) Mai Amada. Ranar 28-09-2007. 
Ibrahim Nageda Bichi, Gidan Rediyon Freedom, Kano. Ranar 
20-09-2007. 

Alhaji Salisu mai Kotso Kumbotso. Ranar 22-09-2007. 

Miko Audu Burged, Kano. Ranar23-09-2007. 

Haruna Dankwairon Makarfi. Ranar 20-09-2007. 

Alhaji Tsoho Balare Gumel.Ranar 05-03-2004. 

Alhaji Ali Isa. Ranar 04-03-2004. 

Isa Lawan. Ranar.03-03-2004. 

Uwani Sumaila mai Amada. Ranar 01-03-2004. 

A'isha Sama'ila, Marka. Ranar 01-03-2004. 

Hadiza Adamu. Ranar 01-03-2004. 

Lawan Abdurrahaman, Sarkin Kotson Kano.Ranar ---2003. 
Hajiya Mari mai Kidan Kwarya Kano. Ranar11-07-2005. 

Hajiya Yalwa. Ranar 15-06-2005. 

Alhaji Sabo Sayasaya. Ranar 04-06-2005. 

Alhaji Bala Tamburawa Makadin Gangi. Ranar---- 

Malam Garba Kawawu Sarkin Dawa na Tarauni. Ranar--- 


312 


Sarki Manu, mai Dawan Walawai. Ranar--- 

Uba na Ladi Dan Isyaku, Sarkin Dawan Tamburawa. Ranar---- 
Wada Uban Maryama, Kura. Ranar 02-04-2014. 

Malam Ma'aruf Abdulmumin, Shatan Manzon Allah, Sallallahu 
alaihi wa sallam. Ranar--- 

Alhaji Shehu Sani Danmaryama, Wudil. Ranar 06-04-2014. 
Nazifi Asnanic. Ranar 11-12-2010. 

Binta Labaran, Fati Nijar. Ranar26-01-2011. 

Mahmud Isma'il Ibrahim, Nagudu. Ranar--- 

Murja Yakubu Baba. Ranar 30-10-2011. 

Misbahu Muhammad Ahmad. Ranar 19-11-2011. 

Dahiru Aljan. Ranar 21-08-2008. 

Usamatu Iliyasu, Wada Uban Maryama. Ranar 17-08-2008. 
Alhaji Majebura, Sarkin Jaujen Sankara. 22-08-2008. 

Waziri. A.S. Sankara, Ringim. Ranar 22-08-2008. 

Husaini Sarkin Kotso, Gusau. Ranar 24-08-2008. 

Malam Kamalu Gusau. Ranar24-08-2008. 

Garba Dogari mai Gidan Icce, Gusau. Ranar 24-08-2008. 
Malam Basharu Gusau. Ranar 31-08-2008. 

Muhammad Dahiru, Kakkabi Katsina. Ranar 01-08-2008. 
Alhaji Sani Dan’ido. Ranar 19-11-1994. 

Abamu, Yaron Alhaji Sani Dan’ido. Ranar 19-11-1994. 
Malam Aminu Danbaza. Ranar 23-11-1994. 

Abdu Wazirin Danduna. 

Hajiya Fatima Gwaggo, Amaryar Taudo Enugu a Yola, Ranar 
Laraba, 13/01/2016 

Abdullahi Dan’asabe Taudo Enugu a Yola Ranar Talata 
2/01/2016 

Babayo Taudo Enugu, Yola, Adamawa Ranar Laraba, 
13/01/2016 

Muhammadu Datti Madobi, Kanin Taudo Enugu Madobi, Ranar 
18/10/2016 

Amadu Abdullahi Mai'unguwa, Madobi-Gabas, Wakilin Madobi, 
Ranar 18/10/2016` 


313 


